' 




i / 


íh 


FRAMHALD Á 
SEXTÍU ÁRA AFMÆLIS BÓK 



Saga Álftavatns- og Grunnavatns-byggða 








FRAMHALD Á 

SEXTÍU ÁRA AFMÆLIS BÓK 


Saga Álftavatns- og Grunnavatns-byggða 



Winnipeg, Manitoba, Canada 
1950 




EFNISYFIRLIT 


Bls. 

Formáli . 179 

Kirkjur og prestar . 181 

Dr. Magnús Hjaltason 190 

Landnemar og afkomendur þeirra 191 

Fiskiveiðar á Manitobavatni á frumbyggjaárunum 232 

Fiskiveiðarnar í Manitoba 236 

Fyrsta dráttarvélin . 242 

Ferðapistlar, kvæði 243 

Ljóðabréf til Páls Reykdal 246 


Nokkrar leiðréttingar við afmælisbókina 


247 












FORMÁLI 


Afmœlisból c Álftavatns- og Grunnavatnsbyggða var gefin út á 
Lundar, fyrir tveimur árum, eftir að 60 ára afmæli byggðarinnar 
var haldið þar. Bókin er sumpart prentuð á hérlendu máli „ensku“ 
og sumpart á íslenzku. Þessi bók hefir vakið eftirtekt hérlendra 
manna og kvenna, og hefir jafnvel fengið hrós hjá mörgum lesend- 
anna. Bókin sýnir ræktarsemi til islenzku frumbyggjanna, er fóru 
út í óbyggðir þessa lands til landnáms og byggðu þar framtíðar- 
heimili fyrir sig og fjölskyldur sínar. Þeir menn og konur, er stóðu 
fyrir hátíðahaldinu þótti vel við eiga að nöfn allra landnema væru 
greind í bókinni og barna þeirra minnst. 

Nokkrar fjölskyldur höfðu gleymst eða fallið úr, og var því 
ákveðið að gefa út viðbæti við bókina, og er þar minnst þeirra frum- 
byggja er ekki var áður getið og barna þeirra. Þessi viðauki er 
aðeins prentaður á íslenzku. Tímabil það sem hér er minnst er frá 
því er fyrstu íslenzku landnemarnir komu hér árið 1887 og til 1910. 
Eftir þann tíma hefði verkið orðið mikið umfangsmeira; þessi 24 ár, 
sem voru frumbyggjaárin, œttu ekki að falla í gleymsku. 

Annað sem þurfti að bœta úr í fyrri parti bókarinnar, var að gefa 
eins góðar skýringar og unnt væri á því, hvaðan það fólk, sem þar 
er getið, kom af gamla landinu og af œtt þeirra og heimili á íslandi. 
Þetta hefir verið mjög seinlegt verk, og í stöku tilfellum verið ó- 
mögulegt að fá áreiðanlegar upplýsingar um ættir allra; gamla fólk- 
ið er dáið fyrir mörgum árum, sumt af yngri kynslóðinni flutt í 
burt í fjarlæga staði eða borgir á þessu mikla landi. Verður því 
lesandinn að taka það til greina. Ættartölurnar eru að mestu leyti 
áreiðanlegar, eða eru teknar eftir nánustu ættingjum, er bezt vissu 
um fólk sitt, og er gengið út frá því sem réttu, Allt það fólk á þakkir 
skilið fyrir þá hjálp, sem það hefir veitt. 

Nokkuð af eldra fólkinu, er kom hingað ungt, er enn á lífi og 
hefir lagt til það sem það gat um sínar ættir og annara. Sérstaklega 
hafa þrjár konur í byggðinni gert sér mikla fyrirhöfn og mikið verk 
við að ná saman upplýsingum. Þœr eru, Mrs. Rannveig Guðmunds- 
son, Mrs. Ingimundur Sigurðsson og Mrs. Ljótunn Sveinsson, eiga 
þær allar miklar þakkir skilið fyrir störf sín við bókina. 

Herra Gísli Jónsson hefir annast prófarkalestur, gert leiðrétt- 
ingar í lesköflunum, þar sem þörf krafðist, og ennfremur þýtt er- 
indi hr. Páls Reykdals um fiskiveiðarnar. 


Skúli Sigfússon 




Kirkjur og prestar 

Lúíerska kirkjan og presiar hennar 



Séra Jón Jónsson 


SÉRA JÓN JÓNSSON var einn 
af landnemum þessarar byggðar, 
kom frá íslandi árið 1900 og settist 
hér að og byrjaði búskap með börn- 
um sínum. Hann hélt uppi mess- 
um á sunnudögum og öðrum helgi- 
dögum; jafnframt vann hann að 
því, að myndaður væri hér lút- 
erskur söfnuður og var það að 
miklu leyti hans áhrifum að þakka, 
var hann því fyrsti fastur prestur 
þessarar byggðar meðan heilsa 
leyfði. Sömuleiðis kom hann á 
sunnudagaskóla, sem hefir haldíð 
áfram með góðu skipulagi. Að 



Þorbjörg María Einarsdóiiir 


skrifa um hann sem prest, er mér 
ofvaxið og tek ég því upp hér grein 
eftir séra Hjört Leo, sem er í Sam- 
einingunni og er rituð eftir dauða 
hans, í ágúst 1922 og set ég hér 
greinina orðrétta: 

„Séra Jón Jónsson andaðist á 
sjúkrahúsinu í Winnipeg 3. marz 
síðastliðinn. Helztu æviatriði hans 
eru þessi: Séra Jón var fæddur 15. 
júlí 1856 í Holti við Reykjavík á 
íslandi. Foreldrar hans voru þau 
Jón Sigfússon Gunnlaugssonar 
Oddsen dómkirkjuprests í Reykja- 
vík og Sigríður Jónsdóttir, ættuð 


182 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


frá Bólstaðahlíð í Húnavatnssýslu. 

Undir skóla lærði séra Jón hjá 
Helga E. Helgasyni, barnaskóla- 
kennara í Reykjavík, og gekk inn 
í lærðaskólann 1874. Þaðan útskrif- 
aðist hann árið 1881. Byrjaði nám 
á prestaskólanum 1882 og útskrif- 
aðist af þeim skóla 1886. Hann 
kvæntist sama ár Þorbjörgu Maríu 
Einarsdóttur Guttormssonar frá 
Hrafnsgerði í Norður-Múlasýslu og 
vígðist til Kvíabekkjar í Ólafsfirði 
í Eyjafjarðarsýslu. Var hann þar 
prestur í þrjú ár. Næst fékk hann 
veitingu fyrir Hofi á Skagaströnd 
og var þar prestur til ársins 1896, 
fór svo til Vesturheims árið 1900 
og flutti til Álftavatnsbyggðar, þar 
sem hann eyddi sínum síðustu 
ævidögum. 

Ég kynntist séra Jóni heitnum 
allnákvæmlega, sem eðlilegt var, 
því hann hafði gert tilraunir eftir 
að hann kom til Álftavatnsbyggð- 
ar, að koma hér á fót ákveðinni 
kristindómsstarfsemi, og hjálpaði 
mjög til þess, eftir að ég kom hing- 
að, þó svo mætti virðast, að það 
væri niðurlæging fyrir hann sjálf- 
an. Get ég þess, er ég rita um hann 
látinn, til að sýna hvað róttæk trú 
hans var og kærleikur til þeirra 
trúarbragða, er hann hafði vígst 
talsmaður fyrir. Prédikanir hans 
voru að mínu viti góðar, þó Grikkj- 
um í Areopagus hefði ekki fallið 
þær í geð. Svo fer ætíð, þegar eitt- 
hvað nýtt er heimtað af kristninni 
til dægrastyttingar. En hann hafði 
eitt umtalsefni: Krist og hann 
krossfestan, og vildi ekki ann- 
að prédika, enda þótt opin braut 
hefði legið til vegsauka með því 
móti. Hann var þrekmaður á yngri 


árum og starfaði mikið. Eftir að 
hingað kom og börn hans þrjú 
komust á fullorðinsár, gátu þau 
tekið við starfi að sama skapi og 
heilsu hans hnignaði. Hann þráði 
mjög að komast til Islands, eyða 
þar ellidögunum og deyja þar. 
Öllu íslenzku unni hann, fannst að 
hérnamegin hafsins væri hann 
gestur og framandi; hann þráði 
enn meir föðurlandið himneska, 
þannig fór einnig Móse á Nebó. 

Við sálarsýn öldungs, er kraft- 
ar þverra, blasa þau tvö, ættland- 
ið himneska og föðurlandið jarð- 
neska. Og Drottinn kallar þá heim 
til sín. Og deyjandi biðja þeir 
hann fyrir hinu iarðneska föður- 
landi“. 

Séra Jón var jarðsettur í graf- 
reit Lundarsafnaðar 9. marz 1922, 
að viðstöddu fjölmenni. Sveinn 
elzti sonur hans lifir enn á Lund- 
ar, hann hefir selt akuryrkjuverk- 
færi hér í meir en fjórðung aldar, 
hann er góðviljaður fólki og vill 
öllum vel. Kona hans er Júlíana 
Jónsdóttir Sigfússonar. Ætt henn- 
ar má finna á bls. 46. Þorsteinn er 
yngri sonur Jóns og er nú búsett- 
ur í Húsavík í Nýja-íslandi, giftur 
Ingu ísfeld. Sigríður var yngst 
barna hans, gift Gunnari Gunn- 
laugssyni. Þau búa í Winnipeg- 
borg. 

Á fyrstu árum Álftavatns- 
byggðar var lítið hér um opinber- 
ar Guðsþjónustur, fólk hér var 
búsett langt út í óbyggðum. Flestir 
unnu af kappi að því, að koma sér 
upp heimilum. Vegalengd til Win- 
nipeg er um og yfir 80 mílur, sátu 
því kirkjumál á hakanum fyrir 
öðrum framkvæmdum. En þó 



VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


183 



Lúterska kirkjan á Lundar 


munu flestir hafa haldið uppi hús- 
lestrum á heimilunum; og eftir að 
samkomuhús byggðarinnar komst 
upp voru húslestrar hafðir um 
hönd í því nálega á hverjum sunnu- 
degi og öðrum helgidögum yfir 
sumarmánuðina og voru ýmsir sem 
lásu, oftast þó Jón Sigurðsson frá 
Geysi, Halldór Halldórsson, Snjólf- 
ur Sigurðsson, Ingibjörg Líndal og 
fleiri. 

Ingibjörg gerði prestsverk, 
skírði börn, annaðist um jarðar- 
farir og uppfræddi unglinga í krist- 
indómi. Einstöku sinnum heim- 
sóttu prestar Lúterska kirkjufé- 
lagsins byggðina, og má nefna þá 
séra Friðrik Bergman, séra Rúnólf 
Marteinsson, séra Odd Gíslason, 
séra Magnús Skaptason, er þá var 
lúterskur prestur og fleiri kirkju- 
félags prestar. 

Séra Jón Jónsson kom í byggð- 
ina árið 1900 frá Hofi á Skaga- 
strönd. Hann gerði eftir það öll 
prestsverk og messaði í samkomu- 
húsi byggðarinnar og oftast fyrir 
litla eða enga borgun. Hann vann 
að því að koma hér á söfnuði og 
kom því í framkvæmd með að- 


stoð kirkjufélagsins, var séra Rún- 
ólfur sendur honum til aðstoðar, 
síðar gekk söfnuðurinn í Lúterska 
kirkjufélagið. 

Séra Hjörtur Leo og séra Gutt- 
ormur Guttormsson þjónuðu söfn- 
uðinum tvo mánuði á hverju 
sumri í nokkur sumur, þar til séra 
Adam varð hér fastaprestur . 

Lúterska kirkjan varð byggð í 
Lundarþorpi árið 1913 undir um- 
sjón Guðmundar K. Breckman og 
Jóns Halldórssonar. Smiðir voru 
Kristinn Oliver og föðurbróðir 
hans, Þorgils Oliver. Stærð húss- 
ins var 32x36 fet og sæti í henni 
fyrir 250 manns. Allir peningar 
voru frjáls samskot frá safnaðar- 
mönnum og utansafnaðar. Þegar 
byggingin var búin kostaði hún 
$3000 og voru þá til peningar til 
að borga allt nema $100. Bauðst þá 



Altari í Lút. kirkjunni 


184 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


Guðmundur Breckman á safnaðar- 
fundi til að taka við þessari skuld 
og borga hana, tilboð hans var 
þakksamlega þegið, hann hafði þó 
áður lagt fram fé eins og aðrir. 
Um sama leyti eða litlu síðar var 
lúterskur söfnuður myndaður í 
Grunnavatnsbyggð og kirkja reist 
þar, og stendur hún eina mílu fyr- 
ir norðan Ottopósthús. Húsið var 
byggt af frjálsum samskotum og 
er það myndarleg bygging og er 
grafreitur fast við kirkjuna. Séra 
Hjörtur Leo þjónaði söfnuðinum 
meðan hann var þjónandi prestur á 
Lundar og aðrir er síðar veittu 
þjónustu því prestakalli. 

Sunnudagaskóli var settur á 
stofn á Lundar af Lúterska söfnuð- 
inum í júní 1912 undir umsjón 
Jóns Halldórssonar og Sigríðar 
Hnappdal. Jón veitti sunnudaga- 
skólanum forstöðu í átján ár, og sá 
vel um að aldrei væri skortur á 
kennurum. Kristjana Fjelsteð tók 
við umsjón skólans þegar Jón 
Halldórsson flutti frá Lundar. Mrs. 
Sigríður Hnappdal kenndi á skól- 
anum þar til hún lézt. Síðan hefir 
Kristín Fjelsteð kennt þar ásamt 
mörgum öðrum konum byggðar- 
innar. 

Það fólk, sem að ofan er nefnt, 
og margir fleiri, er stutt hafa skól- 
ann, eiga miklar þakkir skilið frá 
söfnuðinum á Lundar og mörgum 
öðrum, sem ekki tilheyra Lúterska 
söfnuðinum. Allir prestar, sem 
þjónað hafa söfnuðinum, hafa ver- 
ið sterkir stuðningsmenn skólans, 
og gert allt sem þeir gátu til að 
efla kristindómsmál í þessu byggð- 
arlagi; hafi þeir allir miklar þakk- 
ir fyrir starf sitt. 

Skúli Sigfússon 



Séra Hjörtur, kona hans og barn 


SÉRA HJÖRTUR LEO var 
fæddur 6. janúar 1875 á Hofi 
á Skagaströnd í Húnavatnssýslu. 
Foreldrar hans voru Jónas Leo 
Hjálmarsson og S æ u n n Sig- 
Sigurðardóttir, frá Daufá í Skaga- 
firði. Með þeim flutti hann til Vest- 
urheims 8 ára gamall. Námu for- 
eldrar hans land í grend við Gimli 
og bjuggu þar nokkur ár. Fluttu 
síðan til Selkirk, mun Hjörtur þá 
hafa verið 15 ára; áttu þau heimili 
í þeim bæ til dauðadags. 

Snemma mun hafa borið á fá- 
gætum námshæfileikum hjá Hirti. 
Því eftir aðeins tólf til fjórtán 
mánaða nám á barnaskóla, stóðst 
hann inntökupróf í miðskóla (Col- 
legiate) í Winnipeg. Að miðskóla- 
námi loknu stundaði hann skóla- 
kennslu, og fékk fljótt orð á sig 
sem ágætur kennari. Var hann 
skólastjóri á Gimli, árið 1900, mun 
hann hafa gengt þeirri stöðu um 
nokkurra ára skeið. 





VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


185 


Haustið 1905 hóf hann nám við 
Wesley College í Winnipeg og lauk 
þar burtfararprófi árið 1907, hlaut 
hann þá nafnbótina Bachelor of 
Arts frá háskólanum. Voru stærð- 
fræði og mælingafræði hans upp- 
áhalds námsgreinar, og munu fáir 
námsmenn hafa staðið honum 
framar í þeim greinum. Að loknu 
námi við Wesley College, stundaði 
hann guðfræðisnám við Lúterska 
prestaskólann í Chicago og lauk 
þar þriggja ára námi á tveimur 
árum. Var prestvígður í St. Pauls 
kirkju, Minneota, af forseta kirkju- 
félagsins, séra Birni B. Jónssyni, 
2. maí 1909. Þjónaði hann Kon- 
kordíu og Þingvallasöfnuðinum í 
Saskatchewan næstu árin. Hann 
hélt áfram námi samhliða prests- 
skapnum, stundaði hann þá He- 
breskunám og kirkjulega forn- 
fræði. Manitobaháskólinn sæmdi 
hann „Magisters artium“ nafnbót- 
inni fyrir ritgjörð um Jóhannesar- 
guðspjall. Auk prestakallsins í 
Saskatchewan, þjónaði hann þrí- 
vegis um hríð söfnuðum vestur á 
Kyrrahafsströnd, í Blaine, Point 
Roberts og Vancouver. Síðar var 
hann starfandi prestur safnaðanna 
við Manitobavatn, og síðast um all- 
mörg ár á Lundar. Samhliða 
prestsskapnum stundaði hann 
kennslu og var það annað ævistarf 
hans. Tvisvar kenndi hann við 
Jóns Bjarnasonar skólann í Win- 
nipeg, eitt ár sem skólastjóri, einn- 
ig kenndi hann við miðskóla á 
Lundar. 

Séra Hjörtur kvæntist 17. sept- 
ember 1923, Stefaníu Jónínu, dótt- 
ur Björns Jónssonar frá Skáney í 
Reykholtsdal, Borgarfjarðarsýslu 
og konu hans, Ólafíu Stefánsdóttur 


frá Kalmannstungu. Bjuggu þau 
hjón myndarbúi um langt skeið 
nálægt Churchbridge í Saskat- 
chewan. Séra Hjörtur og Stefanía 
eignuðust einn son, heitir hann 
Hjörtur Björn Jónas. 

Séra Hjörtur dó að heimili sínu 
á Lundar 5. maí 1931 eftir langa 
vanheilsu. Var hans sárt saknað, 
ekki einungis af hans nánustu, 
heldur einnig af hinum stóra hóp 
af vinum, sem hann hafði eignast 
um ævina, sem höfðu lært að meta 
manngildi hans og gáfur. 

Ég skrifaði fáein orð um séra 
Hjört í fyrra hefti Lundarbókar- 
innar, ætla ég því að leyfa mér að 
taka upp nokkrar setningar úr 
greinum, sem skrifaðar hafa verið 
um hann, af mönnum, sem eru svo 
miklu færari en ég. 

Magnús J. Bjarnason skrifaði 
„Endurminningar um séra Hjört 
Leo“, sem birtist í Eimreiðinni 
1932. Meðal annars segir hann: 
„Séra Hjörtur batt ekki bagga 
sína sömu hnútum og samtíðar- 
menn hans yfirleitt, og þess vegna 
misskildu sumir hann. Hann gat 
aldrei fengið sig til, að fylgja ýms- 
um listareglum tízkunnar, og hon- 
um var mjög illa við allt yfirskins- 
tildur og hégómadýrkun. Hann 
hlífðist heldur ekki við að láta ó- 
beit sína á því í ljós, hvar og hve- 
nær sem var. Hann átti marga og 
einlæga vini. Og hann var ávalt 
sannur vinur vina sinna. Séra 
Hjörtur var, að mínu áliti, frábær 
gáfumaður og lærdómsmaður, á- 
gætur kennari og snjall ræðumað- 
ur, en hann var framar öllu skáld 
og mannkostamaður“. 

I grein Magnúsar J. Bjarnason- 
ar, eru nokkur kvæði eftir séra 



186 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


Hjört. Eitt kvæði hans, „ísland“, 
var flutt á íslendingadegi í Selkirk 
17. júní 1897, í því er þetta erindi: 

„Eitt sannleiksfræ er betra gulli 

björtu, 

og bitrust reynsla dýrust auðlegð 

vor; 

vér lærum oft af sorgarmyrkri 

svörtu 

að setja traust á eigin kraft og þor. 
Því sérhver þraut, sem þrekið 
yfirbugar. — 
svo þyrnum stráða gatan verði 
greið, — 

hún friðar oss og frýr oss oftar 

hugar 

að feta að settu marki rétta leið“. 

Að endingu vil ég setja nokkur 
ummæli um séra Hjört eftir Dr. 
Guðmund Paulson, sem var nem- 
andi hans og vinur: 

„Séra Hjörtur Leo var framúr- 
skarandi maður á sviði mennta og 
menningar. Hann var fluggáfaður, 
hafði unun af að læra, og persónu- 
gildi hans gerði hann eftirtektar- 
verðan. Þessir kostir, sámfara hans 
ágætu menntun, gerðu hann að ó- 
gleymanlegum kennara. Hann gat 
skilið hlutina frá sjónarmiði nem- 
andans, og hafði mikil áhrif á líf 
þeirra, er þráðu æðri menntun og 
betri lífsskilyrði. 

Hann var glaður í viðmóti og 
spaugsamur og laðaði að sér eldri 
og yngri. Sérstaklega þótti hon- 
um vænt um áhugasama nemend- 
ur, sú hjálp, er hann veitti þeim 
var ótakmörkuð. Það mætti líkja 
honum við gáfaðan Víking, sem 
siglir burt til að kanna haf lær- 
dóms og vísinda, á líkan hátt og 
Víkingar leituðu nýrra landa, 
frægðar og frama. 


Séra Hjörtur var ágætur ræðu- 
maður, og var gæddur þeirri 
gáfu, að útlista skýrt og greinilega 
námsgreinar nemendanna, því er 
ekki að furða þó hann væri óvana- 
lega góður kennari. Lærdómur í 
hans augum var eftirsóknarverð- 
ur, án tillits til framtíðarhagnaðar, 
sem of oft gleymist á nútíðar 
menntastofnunum. Hann bar ætíð 
umhyggju fyrir velferð nemenda 
sinna, eftir að þeir byrjuðu lífs- 
starf sitt og var þeim alltaf hjálp- 
samur og vinveittur. 

Jafnframt því að vera mikill á- 
hrifamaður opinberlega, hafði 
hann sérkennilega mikil og bæt- 
andi áhrif á nemendur af íslenzk- 
um stofni. Hann var ávalt mikils 
metinn í samkvæmum stúdenta og 
menntamanna. Hans vingjarnlega 
viðmót og hjálpsemi, laðaði að sér 
þá, sem umgengust hann. Návist 
hans og hans göfuga hjartalag úti- 
lokaði allan ótta, efasemdir og á- 
hyggjur, sem lífinu eru samfara“. 

L. Sveinsson 

SÉRA ADAM ÞORGRÍMSSON 
er fæddur 8. júlí, 1879 að Nesi í 
Aðaldal í Suður-Þingeyjarsýslu. 
Foreldrar hans voru Þorgrímur 
Pétursson og Hólmfríður Jónsdótt- 
ir. Kona hans Sigrún er fædd 1. 
september 1886 á Mýri í Bárðardal 
í Suður-Þingeyjarsýslu. Foreldrar 
hennar voru Jón Jónsson frá Mýri 
og Hólmfríður Magnúsdóttir. 

Adam vann að kennslu- og rit- 
störfum á Akureyri unz hann flutti 
vestur um haf vorið 1913. Hann 
stundaði guðfræðinám í Chicago 
og var vígður til prests í Winnipeg 
vorið 1919 og tók þá við þjónustu 
lúterska safnaðarins í Siglunes- og 



VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


187 



Séra Adam Þorgrímsson 


Reykjavíkurbyggðum við Mani- 
tobavatn. Árið 1923 tók hann við 
Lundar prestakalli og þar dó hann 
20. nóvember, 1924. Ekkja hans, 
Sigrún, býr nú í Winnipeg. 

Séra Adam var vel ritfær og 
kennari góður. Smákver hans 
„Y og Z“ og smásögusafnið „Æfin- 
týri frá ýmsum löndum“, voru gef- 
in út á Akureyri og Stafrófskver, 
miðað við hæfi vestur-íslenzkra 
barna kom út í Winnipeg. Á Akur- 
eyri kenndi hann við Iðnskólann í 
nokkur ár og í Siglunesbyggð setti 
hann upp skóla fyrir unga menn 
þar nyrðra, sem farið höfðu á mis 
við skólamenntun á landnámsár- 
unum. 

Börn þeirra Adams og Sigrúnar 
eru sem hér fylgir, talin eftir ald- 
ursröð: 

Sif dó í barnæsku. 



Sigrún Jónsdóitir 


Heimir á heima í Wpg., giftur 
Laufey Líndal frá Lundar, þau 
eiga þrjár dætur. 

Hrund, á heima að Geysir, Man. 
Gift Jónasi Skúlasyni. Þau eiga 
fimm börn. 

Freyr, á heima að Boissevain, 
Man. Giftur Grace Hutchinson frá 
Langruth, Man. Þau eiga þrjú 
börn. 

Sif, dó 1939. Hún var gift Ás- 
geir Gudiohnsen og eru tvö börn 
þeirra á lífi. 

Þór, á heima í Wpg. Giftur Pam- 
ela Thomas frá Devonshire á Eng- 
landi. Þau eiga einn son. 

Bragi, á heima í Wpg. Giftur 
Rose Messenger frá London á 
Englandi. Þau eiga einn son. 

Sigrún Ada, ógift, á heima í 
Wpg. Þrjú yngstu börnin eru fædd 
í Manitoba en hin á íslandi. 





188 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


Unilara- og Sambandskirkjan og presíar hennar 



Sambandskirkjan á Lundar 


Árið 1909 var Unitarasöfnuður 
stofnaður í Grunnavatnsbyggð, fyr- 
ir austan Lundar. Var séra Albert 
E. Kristjánsson' ráðinn prestur 
safnaðarins og árið 1913 var farið 
að ræða um kirkjubyggingu. Vann 
safnaðarfólk endurgjaldslaust við 
að flytja efni og starfa að bygging- 
unni. Árið 1915 var kirkjusmíðinni 
lokið að mestu leyti og gjafavinnu 
þeirra er unnu málefninu, og var 
fyrsta messan í kirkjunni flutt af 
séra Albert seinnipart sumars 1915. 
Vann hann ósleitilega að frjálslynd 
um málum í Grunnavatns og Álfta- 
vatnsbyggðum, enda var hann virt- 



Alberi og Anna Krisijánsson 


ur af öllum, er á hann hlýddu, því 
hann er einn af mestu mælsku- 
skörungum íslendinga, víðsýnn og 
postuli réttlætis og kærleikans. 

Árið 1931 var kirkjan flutt til 
Lundar og söfnuðurinn í Grunna- 
vatnsbyggð, sem nefndur var „Ljós- 
vaka“ sameinaðist Unitarasöfnuð- 
inum við Mary Hill í Álftavatns- 
byggð. Tók séra Guðmundur Árna- 
son við prestsþjónustu fyrir þenn- 
an sameinaða söfnuð, er séra Al- 
bert Kristjánsson flutti alfarinn 
vestur að hafi 1928. Yfir meira en 
30 ára skeið þjónuðu þessir tveir 
prestar dyggilega þessari kirkju og 
er það merkileg saga, ef öll væri 
sögð. Kirkjan er myndarleg bygg- 
ing, 32 fet á lengd og 24 á breidd. 
Góður og stór söngpallur er einn- 
ig í kirkjunni og hefir viðgerð og 
eftirlit verið í bezta lagi frá því 
hún var byggð. Margir einstakling- 
ar lögðu mikið í sölurnar til að 
þetta Guðshús kæmist í fram- 
kvæmd og gæti hýst þær frelsis- 
hugsjónir, sem áttu að vísa mönn- 
um veg og hjálpa þeim í lífsbarátt- 
unni. Er það þakklætisvert að 
kirkjan hefir notast til þessa starfs 
og stendur enn örugg fram á 
þennan dag og opnar dyr sínar fyr- 
ir öllum, sem elska frelsi og fram- 
för. B. E. Johnson 

SÉRA GUÐMUNDUR ÁRNA- 
SON var fæddur 4. apríl 1880 að 
Munaðarnesi í Mýrasýslu við Borg- 
arfjörð. Foreldrar hans voru þau 
Árni Þorláksson frá Minna-Knarra 
nesi á Vatnsleysuströnd og Helga 
Kjartansdóttir frá Munaðarnesi. 
Föðurætt hans er öll úr Gull- 




VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


189 



Sr. Guðm. Árnason og kona hans 


bringusýslu, en móðurætt hans er 
Borgfirzk. 

Kona séra Guðmundar, Sigríð- 
ur, er ættuð frá Leirá í Borgar- 
firði. Foreldrar hennar voru Einar 
Sæmundsson og Guðrún Magnús- 
dóttir. 

Börn séra Guðmundar og Sig- 
ríðar eru: Einar, útskrifaður verk- 
fræðingur af Manitobaháskólan- 
um. Gat sér orðstír í síðasta ófriði 
og var sæmdur orðu fyrir uppfynd- 
ingar. Giftur Þóru Magnússon og 
eru þau búsett í Winnipeg;‘Helga, 
útskrifuð frá Manitobaháskóla," hef 
ir gert talsvert af listmálningu 
Gift R. Miller í Winnipeg; Hrefna 
lærð hjúkrunarkona, gift Páli 
kaupmanni Einarsson á Oak Point 
við Manitobavatn. 

Séra Guðmundur útskrifaðist 
frá Unitara prestaskólanum í 
Meadville árið 1908 og hlaut náms- 


verðlaun, er gjörði honum mögu- 
legt að fara til Þýzkalands til 
framhaldsnáms. Hann þjónaði 
Unitara söfnuðinum í Winnipeg og 
í mörg ár söfnuðunum í Álfta- 
vatnsbyggðinni og víðar. Sigríður 
kona hans var hjálpsamur og trú- 
fastur förunautur og hefir ávallt 
tekið virkan þátt í félagsmálum og 
sérstaklega í kvenfélagsmálum. 
Hún er gædd frábærum hæfileik- 
um sem listmálari. 

Séra Guðmundur var einn af 
allra vinsælustu leiðtogum fslend- 
inga vestan hafs. Hann var virtur 
af öllum fyrir prúðmennsku, hrein- 
skilni og heilbrigð áhrif. Hann tók 
mikinn þátt í öllum félagsmálum 
íslendinga. Hann var málsnjall og 
ráðhollur á öllum málstefnum og 
naut vináttu manna úr öllum 
flokkum og stéttum fram yfir aðra 
íslenzka leiðtoga. Hann var óefað 
einn hinna ritfærustu manna, á 
meðal íslendinga vestra. Er tals- 
vert til eftir hann af ritgerðum og 
þýddum sögum og einnig þó nokk- 
uð af ljóðaþýðingum. En endur- 
minningin um séra Guðmund mun 
lifa lengst, sem hins göfuga og trú- 
fasta fræðimanns, er barðist hinni 
góðu baráttu fyrir frelsi og rétt- 
læti. 

SÉRA HALLDÓR E. JOHN- 
SON var fæddur á Sólheimum í 
Blönduhlíð í Skagafirði 12. sept. 
1887. Foreldrar hans voru Jón 
Jónsson Sveinssonar, bróður Bene- 
dikts sýslumanns og alþingismanns 
Sveinssonar, og Ingunn Bjarna- 
dóttir, systir Símonar Dalaskálds. 

Á uppvaxtarárunum gekk hann 
á gagnfræðaskólann á Akureyri, 
og fluttist svo, tvítugur að aldri, 


190 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 



Séra Halldór E. Johnson 


vestur um haf. Fyrir tilstyrk móð- 
urbróður síns, Þorláks Björnsson- 
ar að Hensel, N. D., gekk hann á 
Valparaiso háskólann í Indiana- 
ríkinu og, að námi loknu þar, á 
lúterskan prestaskóla í Chicago. 

Um nokkur ár var hann þjón- 
andi prestur ísl.-lúterska Kirkju- 
félagsins, en mun brátt hafa fund- 
ist þar nokkuð þröngt um sig, og 
hætti því prestskap um hríð. 
Nokkru síðar gekk hann inn með 
frjálstrúar félagsskapnum og var 
fyrst um sinn umferðarprédikari, 
en síðustu þrjú eða fjögur árin 
(1945—48) fastur sóknarprestur í 
Sambandskirkjunni á Lundar. Eft- 
ir að hann settist þar að, tók hann 
mikinn þátt í félagsmálum bygð- 
anna. Hann var um tíma skrifari 
stj órnarnefndar Þj óðræknisfélags- 
ins og átti drjúgan þátt í stofnun 
og viðhaldi deildarinnar þar. Hann 
vann af miklum áhuga að undir- 
búningi og framkvæmd Sextíu ára 


Minningarhátíðar bygðarinnar, og 
síðar var hann driffjöðrin við út- 
gáfu „Jubilee“-bókarinnar, skrif- 
aði formálann og nokkrar greinar 
í henni, og sá að nokkru leyti til 
með prentun og útgáfu hennar. 

I júlímánuði síðastliðið sumar 
fór hann heim til íslands og settist 
að í Vestmannaeyjum, þar sem 
hann átti frændfólk fyrir. En 8. 
janúar í vetur (1950) fórst hann á 
bát, ásamt níu mönnum öðrum, í 
milli lands og eyja, — þá á 63. 
aldursári. 

Séra Halldór var þríkvæntur, 
og lifir hann síðasta konan. Ekki 
varð honum barna auðið. G. J. 

--☆■- 

DR. MAGNÚS HJALTASON 
sonur Hjalta Hjaltasonar frá Hól- 
um í Steingrímsfirði í Dalasýslu og 
konu hans Margrétar Helgadóttur 
frá Melasveit í Dalasýslu, flutti til 
Canada með foreldrum sínum í 
kringum 1887. Þau tóku sér heim- 
ilisréttarland í Þingvallanýlendu í 
Sask. og bjuggu þar nokkur ár. Þar 
dó faðir hans. Þá tók Magnús móð- 
ur sína til Winnipeg og fór að 
ganga hér á skóla, svo læknaskóla 
og vann fyrir sér og móður sinni 
meðan hann var við skólanám. 
Magnús útskrifaðist sem læknir 
um vorið 1909. Flutti það haust til 
Oak Point, Man. og stundaði þar 
lækningar þar til hann flutti til 
Lundar og var eini læknirinn í 
mörg ár fyrir allt norðurhéraðið, 
síðar var hann nokkur ár í Glen- 
boro, en er nú aftur sestur að í 
Winnipeg. 

Magnús er ágætur læknir, en 
er sérstaklega viðurkenndur fyrir 
glöggskyggni á sjúkdómum. I 








VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


191 



Dr. og Mrs. Hjalíason 


þeirri grein sagði Dr. B. J. Brand- 
son að hann væri einstakur í sinni 
röð. 

Magnús var fyrsti íslenzki 
læknirinn, sem kosinn var heiðurs- 
félagi í Læknafélagi Manitoba- 
fylkis. 

Til þess að láta Magnús njóta 
viðurkenningar eins og hann á skil- 
ið er nauðsynlegt að þekkja hann 
vel, en það hefir fáum tekist og 
engum til fulls. Kona Magnúsar er 
Þórunn Thorkelsson, dóttir Jóns 
Thorkelssonar (sjá bls. 64). Börn 
þeirra eru: Margrét, gift Frank 
Toones; Björg, gift Kristjáni G. 
Martin; Jón Hjalti, skólakennari, 
ógiftur; Grace Karitas, skólakenn- 
ari, ógift; Pearl, fjölritari, ógift. 




Landnemar og afkomendur þeirra 
með ættfærslu—framhald 

Safnað hefir SKÚLI SIGFÚSSON 


TEITUR SIGURÐSSON, fædd- 
ur 15. febrúar 1854 á Litlanesi við 
Breiðafjörð í Strandasýslu, þar 
sem foreldrar hans bjuggu. Faðir 
Teits var Sigurður Sigurðsson frá 
Bjarneyjum á Breiðafirði, sú ætt 
er norðan úr Eyjafirði. Húnbjörg 
Guðmundsdóttir var kona Sigurð- 
ar og móðir Teits. Teitur kvæntist 
sumarið 1884 Guðrúnu Þorsteins- 
dóttur, uppeldisdóttur Eysteins 
Halldórssonar á Arnbjarnarlæk og 
konu hans Hallgerðar Jónsdóttur. 
Teitur flutti til Ameríku 1888. Þau 
hjón bjuggu 15 ár í Winnipeg. 


Fluttu til Lundar 1903 og bjuggu 
þar í 5 ár, fluttu svo til Selkirk, og 
til Sturgis, Sask., 1920. Börn þeirra 
voru átta. Þrjú dóu ung, hin sem 
komust til fullorðinsára eru: Jó- 
hanna, giftist hérlendum manni, 
þau bjuggu í Sask. Helga gift hér- 
lendum manni, Mr. Haughs, þau 
búa í Sask. Óli, er bóndi við 
Sturgis, Sask. Alan féll í heims- 
styrjöldinni í sept. 1917 á Frakk- 
landi, hann var sjálfboðaliði í 
canadíska hernum. Kristján dó af 
bílslysi 1923 í grend við Yorkton 
Sask. 



192 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


JÓN OLSON SIGFÚSSON 
Jónssonar frá Teigaseli, flutti í 
þessa byggð árið 1903 og bjó hér 
til dauðadags. Kona Jóns var Soffía 
Árnadóttir Jónssonar bónda að 
Gilsárvallahjáleigu í Borgarfirði, 
bæði voru þau úr N.-Múlasýslu. 
Móðir Jóns var Guðrún Jónsdóttir 
bónda á Hlíðarhúsum í Jökulsár- 
hlíð. Þau hjón bjuggu um nokkur 
ár í Winnipegborg, áður en þau 
fluttu í Álftavatnsbyggð, og starf- 
ræktu mjólkurbú, sem gaf þeim 
góðan afrakstur. Heimili sitt hér 
nefndu þau Hofteig; ekki varð 
þeim barna auðið, en fóstruðu tvo 
drengi, Þorstein Jóhannsson, hann 
kvæntist hér í byggð, ætt hans er 
á bls. 57, hinn fóstursonur þeirra 
var Guðjón Jónsson, hann giftist 
hér. Þeir fluttu báðir til Maidstone 
Sask. og búa þar. 

Jón var hálfbróðir Eyjólfs Eyj- 
ólfssonar, Olson, sem síðar getur. 

ÓLAFUR HALLSSON, kaup- 
maður á Eiríksdale, Man., fæddur 
á Seyðisfirði í N.-Múlasýslu 1. okt. 
1885, sonur Halls Ólafssonar, Halls- 
sonar bónda á Efri-Hömrum í 
Rangárvallasýslu og konu hans 
Kristjönu Björnsdóttur Þorleifs- 
sonar kaupmanns Jónssonar á 
Bíldudal. 

Ólafur kom hingað vestur með 
foreldrum sínum árið 1903 og vann 
við verzlunarstörf hjá Helga Ein- 
arssyni kaupmanni á Narrows, 
Man., og hvarf svo heim til íslands 
aftur árið 1907 og vann þar við 
verzlun Ditlev Thomsens konsúls í 
Reykjavík þar til hann hvarf aftur 
til Canada árið 1910. 

Hann kvæntist í Reykjavík 1908 



Guðrúnu dóttur Björns ívarssonar 
bónda á Vaði í Skriðdal í S.-Múla- 
sýslu og konu hans Ingibjargar 
Bjarnadóttur frá Viðfirði. Þegar 
þau Ólafur og Guðrún komu frá 
íslandi í ágúst 1910 var verið að 
leggja járnbrautina frá Oak Point 
norður til Gypsumville. í desember 
sama ár byrjaði Ólafur að verzla 
á brautarstöð, 12 mílur norður af 
Lundar, þar sem nú heitir Eiriks- 
dale og byggði þar fyrsta íbúðar- 
hús, sem byggt var í þeim bæ. Þau 
hafa búið þar stöðugt síðan, og hafa 
tekið drjúgan þátt í því margvís- 
lega starfi, sem útheimtist til að 
byggja upp og skipuleggja ný- 
byggð. 

Börn þeirra eru: 

Hallur, í Eiriksdale, Man., kaup- 
maður í félagi með föður sínum. 
Giftur Anna Bell Burton frá The 





VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


193 


Pas, Man. Ingibjörg, Wpg., Man. 

I Gift Harry W. McGlynn. Kristjana, 
í Los Angeles, Calif. Gift Dr. Ing- 


ólfi Bergsteinson Ph. D. frá Ala- 
meda, Sask. Gyða, í Winnipeg, 
Man. Gift Geo. O. Ryckman. 



JÓN HALLDÓRSSON er fædd- 
ur á íslandi 1874. Flutti vestur um 
haf með foreldrum sínum árið 1891 
og settust þau að í Pembina N,- 
Dakota. Foreldrar hans voru þau 
hjónin Halldór Jónsson og Arn- 
björg Jónsdóttir, þau bjuggu í 
Yxnatungu í Víðidal í Húnavatns- 
sýslu. Fólk hans flutti til Mani- 
toba 1896 og settist Jón þá að á 
Bluff við Manitobavatn, og var 
hann fyrsti maður, er settist þar 
að og byggði sér heimili, eftir tvö 
ár flutti hann þaðan til Narrows, 
var þar þrjá vetur. Þaðan flutti 
hann til Langruth, keypti þar land 
og bjó þar nokkur ár. Þaðan fór 
hann til Westbourne og svo til 
Lundar í Álftavatnsbyggð og var 
þar um 25 ára skeið. Flutti til 
Winnipeg 1937 og hefir dvalið þar 
síðan. Jón kvæntist 25. október 
1905 Guðlaugu Guðmundssdóttur 
Finnbogasonar og konu hans Guð- 
laugar frá Þorgrímsstöðum í Breið- 
dal í Suður-Múlasýslu, þau hjón 


fluttu vestur 1887 og námu land 
að Akrabyggð í N.-Dakota. Börn 
Jóns og Guðlaugar eru: Halldór 
Guðmundur, giftur í Wpg.; Sigur- 
jón Normann, giftur í Wpg.; Ólafía 
Arnbjörg, gift í Wpg.; Sigríður 
Lilja, gift í Wpg.; Emily Thelma 
heima; Guðrún Grace, ógift heima 
og Margrét Pearl heima. 

Jón stundaði búskap þegar 
hann var hér á Lundar, auk þess 
var hann Agent fyrir Elds- og 
lífsábyrgðarfélög. Hann gerði út 
menn til fiskveiða á Manitoba- 
vatni í nokkur ár og keypti fisk 
þeirra. Þau hjón lifa nú í Win- 
nipegborg. 

ÞORSTEINN ÞORKELSSON 
kaupmaður á Oak Point kom í 
þessa byggð frá Winnipeg og nam 
land skamt frá Oak Point og stofn- 
aði verzlun þar í þorpinu og aðra 
á heimili sínu. Þorsteinn var fædd- 
ur á Márstöðum í Svarfaðardal. 
Faðir hans var Þorkell Þorsteins- 







194 


VIÐBÆTIR LTJNDAR BÓKARINNAR 


son Þorsteinssonar Þorsteinssonar; 
langfeðgar Þorsteins bjuggu á 
Márstöðum hver fram af öðrum. 
Móðir Þorsteins, Guðrún Jónsdótt- 
ir, var af hinni svonefndu Tungu- 
fellsætt. Þorsteinn ólst upp á Már- 
stöðum hjá foreldrum sínum til 16 
ára aldurs, fór þá til Sigurðar Sig- 
urðssonar járnsmiðs á Akureyri og 
var þar þangað til að hann var út- 
lærður járnsmiður, flutti þá heim 
og stundaði járnsmíði. Hann giít- 
ist árið 1888, Helgu Grímsdóttur 
frá Egg í Skagafirði. Hann fluttist 
vestur tveim árum síðar og settist 
að í Winnipeg, þar andaðist Helga 
kona hans árið 1893, ári síðar 
kvæntist hann síðari konu sinni 
Guðbjörgu Guðmundsdóttur Jóns- 
sonar frá Lýtingsstaðakoti í Skaga 
firði. Hann byrjaði matvöruverzl- 
un í Winnipeg 1897, stundaði það 
starf í fimm ár, flutti þá til Oak 
Point, þá var verið að leggja járn- 
braut þangað, og byrjaði með 
verzlun þar; hann hélt áfram bú- 
skap á bújörð sinni á sama tíma, 
meðan hann lifði. Börn Þorsteins 
eru: Grímur af fyrra hjónabandi, 
hann var kvæntur Soffíu Byron; 
hún varð skammlíf, þau eignuðst 
einn son, sem Friðrik heitir, börn 
Þorsteins af síðara hjónabandi, 
Njáll, Friðrik og Hekla. Þau flutt- 
ust héðan með móður sinni eftir 
lát manns hennar; ekki er þeim, 
sem þetta ritar, kunnugt um heim- 
ili þeirra. 

EYJÓLFUR EYJÓLFSSON var 
sonur Eyjólfs timburmanns er bjó 
í Naustahvammi í Norðfirði (og er 
hans og dætra hans getið í afmæl- 
isbókinni). Móðir Eyjólfs var móð- 
ursystir Jóns Sigurðssonar, sem 


getið er á bls. 49. Eyjólfur nam hér 
land S. W. 30-19-5 og hafði heimili 
hjá Jóni Sigurðssyni frænda sín- 
um. Eyjólfs er vel getið í Þáttum 
Winnipeg íslendinga og gerist því 
ekki frekar þörf að minnast hans 
og konu hans. Þau hjón höfðu 
rausnarheimili í Winnipeg, sem 
þau nefndu „Eyjólfsstaði“. 

HELGI OLSON er fæddur í 
Winnipeg. Faðir hans var Ólafur 
Ólafsson (Olson) frá Vestra-Súlu- 
nesi í Mela- og Leirárhreppi í 
Borgarfjarðarsýslu. Móðir Helga 
og kona Ólafs var Helga Guð- 
mundsdóttir frá Ferjukoti sömu 
sýslu. Helgi kvæntist Láru dóttur 
Sigurðar Kristjánssonar Eyford. 
Hann var fæddur á Veigastöðum á 
Svalbarðsströnd í Þingeyjarsýslu. 
Móðir Láru var Bergljót Jónsdótt- 
ir, fædd á Oddeyri í Eyjafirði, for- 
eldrar hennar bjuggu á Akureyri 
og um stutt skeið á Borðeyri, áður 
en þau fluttu vestur 1905. Helgi og 
Lára námu hér land og fluttu svo 
til Oak Point; og eru nýlega flutt 
til Winnipegborgar. Börn þeirra 
eru: Silvía, gift Kristjáni Isfeld í 
Glenboro; Margrét, ógift heima; 
Haraldur heima; Thelma, ógift. 
Þessi hjón tóku land að Vestfold, 
Sec. 35-18-3 w. 

GUNNAR EINARSSON, flutti 
frá Winnipeg í þessa byggð 1902. 
Hann var sonur Einars Nikulás- 
sonar frá Gíslastöðum á Völlum í 
Fljótsdalshéraði. Móðurætt hans 
þekkir ekki sá, er þetta ritar, hann 
nam land á Sect 18-21 R5 á bakka 
Álftavatns (Svanlake), er þessi 
byggð dregur nafn af. Gunnar gift- 
ist fyrst Sigríði Guðmundsdóttur 



VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


frá Mánaskál í Húnavatnssýslu. 
Eftir dánardag hennar, kvæntist 
hann í annað sinn Andea Fischer, 
dóttur Hermanns Fischer í Reykja- 
vík. Eftir lát hennar kvæntist hann 
Önnu Brynjólfsdóttur, ekkju Jóns 
frá Rauðeyjum; þau færðu bú sín 
saman og lifðu á heimili Önnu. 
Eftir Nokkura ára búskap dó Anna 
og flutti Gunnar þá vestur á Kyrra- 
hafsströnd. Hann giftist í fjórða 
sinn aldraðri konu af enskum ætt- 
um, og dó í hárri elli í Winnipeg. 
Valdimar, sonur Gunnars, kom 
með honum í þessa byggð og nam 
land á sama stað og faðir hans. 
Gunnar kom vestur 1873, dvaldi 4 
ár í Ontario, flutti þaðan til Win- 
nipeg. Hann átti landspildu á 
Portage Avenue og Toronto stræti 
í Winnipegborg, setti þar upp 
verzlun og mjólkurbú. Þetta land 
seldi hann, er hann flutti í Álfta- 
vatnsbyggð og fékk hátt verð fyrir, 
hann var því aldrei í peningaþröng 
á síðari árum. Stutt stræti í vestur- 
bænum, Einarson Avenue, ber nafn 
hans. 

Því miður eru ekki upplýsingar 
fyrir hendi til að segja frá börnum 
hans. 

BJARNI LOFTSON Jónssonar 
er fæddur á Sauðanesi í Svarfaðar- 
dal á Islandi. Móðir hans var Guð- 
rún Þorvarðardóttir úr sömu sveit. 
Bjarni kvæntist hér í byggð Þóru 
dóttur Guðmundar Bjarnasonar og 
Eyjólfínu konu hans. (Sjá bls. 55 
í afmælisbók byggðarinnar). Bjarni 
nam land á Sect 4 Tp 20R4 og hafa 
þau hjón ávalt búið þar síðan, en 
eru nú sest að í Lundarbæ. Bjarni 
er ágætur trésmiður og hefir stund- 
að þær jafnhliða búskapnum á 


195 


landi sínu. Börn þeirra hjóna eru: 

Bjarni, ógiftur, er heima; Inga, 
gift; Helga, gift Guðmundi Björns- 
syni. Þau búa á Lundar; Lína, gift 
Floyd Frances; Guðmundur, ógift- 
ur heima; Stefán, féll í síðasta 
stríði; Þóra, ógift heima; Konráð, 
ógiftur heima; Ásta, ógift heima. 

SIGURJÓN JÓNASSON Jóns- 
sonar frá Fagraskógi í Eyjafirði. 
Móðir Sigurjóns var Ólöf Sigurðar- 
dóttir óðalsbónda á Ási á Þelmörk 
í Eyjafirði. Ólöf missti mann sinn 
1895, og giftist ári síðar Bjarna 
Guðmundssyni frá Ytra-Brekkna- 
koti í Möðruvallasókn. Þaðan 
fluttu þau vestur, settust að í Nýja 
íslandi. Sigurjón er fæddur 1871 á 
Miðhálsstöðum í Öxnadal. Kom hér 
vestur til Canda; var 5 ár á Poplar 
Park hjá móður sinni. í Álftavatns- 
byggð kom hann 1907 og giftist Jó- 
hönnu Einarsdóttur (sjá bls. 60 í 
Afmælisbókinni). Þau Sigurjón og 
Jóhanna tóku við búi foreldra 
hennar og hafa búið þar ávalt síð- 
an, þau fóstruðu pilt, Victor að 
nafni, son Kristjáns Guðmundsson- 
ar, (ættar hans er getið á bls. 63). 

JÓN JÓNSSON bóndi frá 
Reykjanesi í Barðastrandasýslu og 
kona hans, Sigurbjörg, komu vest- 
ur sumarið 1894. Þau settust að 
hjá Snæbirni Jónssyni, tengdasyni 
sínum og konu hans, dóttur sinni, 
Ingibjörgu. Þau eru bæði dáin fyr- 
ir mörgum árum. 

• 

GUÐMUNDUR HÁVARÐSON 
fæddur á Gauksstöðum á Jökul- 
dal í N.-Múlasýslu. Kona hans var 
María Jónsdóttir Metúsalemssonar 
bónda í Möðrudal á Fjöllum. Þau 




196 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


hjón fluttu vestur um eða eftir 
aldamótin, settust að hér um tíma, 
fluttu svo í Siglunesbyggð og voru 
þar nokkur ár, þaðan fluttu þau 
svo til Fairford og svo til baka og 
settust að í Lundarbæ og bjuggu 
þar til æviloka. Guðmundur var 
gagnfræðingur af Möðruvallaskóla, 
hann var sannur Islendingur. Þau 
áttu þrjá syni: Jón Aðalvarður, 
giftur Björgu Jónasdóttur Jóns- 
sonar landnámsmanns í Siglunes- 
byggð, þau búa í Lundarbæ. Gunn- 
laugur, hann hefir tekið sér nafnið 
George Havard, er giftur franskri 
konu. Hann missti hendina í fyrra 
heimsstríðinu, er hann greip 
sprengju og henti henni úr víginu 
og frelsaði félaga sína frá bráðum 
bana. Sigurður er yngstur þeirra 
bræðra, hann er ógiftur og á heima 
í Winnipegborg. 

JÓN STEFÁNSSON. Fæddur á 
Gilsstöðum í Norðurárdal í Mýra- 
sýslu. Foreldrar hans voru Stefán 
Valdason og kona hans Þóra Tímó- 
teusdóttir, er bjuggu á Gilsstöðum. 
Kona Jóns Stefánssonar var Guð- 
björg Jónsdóttir Jónssonar og konu 
hans Kristjönu ólafsdóttur Jóns- 
sonar Sveinssonar frá Hrísum í 
Helgafellssveit, þaðan fluttu þau 
hjón til Ameríku og settust að 
norður við íslendingafljót. Jón 
flutti árið 1904 í Grunnavatns- 
byggð og bjó þar til dauðadags. 
Börn Jóns Stefánssonar og Guð- 
bjargar konu hans: Jónína í Win- 
nipeg; Kristjana í Prince George, 
B.C.; Stefán, giftur Agnesi Hart- 
man, búa að Lillisve; Helga, gift 
William Skarfe, búa að Lillisve 
Post Office í þessari byggð. 


ÞORSTEINN EYJÓLFSSON. 
Foreldrar hans Eyjólfur Kristjáns- 
son og Lukka Gísladóttir, þau 
bjuggu að Breiðavaði í Eiðaþinghá 
í Múlasýslu. Kona Þorsteins var 
Kristjana Jónsdóttir, þau fluttu í 
þessa byggð 1903; þau eru bæði dá- 
in. Börn þeirra eru: Ragnar, giftur 
Þorkelínu Magnúsdóttur (Sjá bls. 
70); Jón, giftur hérlendri konu; 
Albert, ógiftur; Kjartan, ógiftur; 
Tómas og Kristófer, báðir dánir; 
Björn, giftur hérlendri konu; Árni 
og Haraldur, báðir ógiftir; Jóna, 
ekkja eftir Valtýr Johnson; Mar- 
grét, gift hérlendum manni. Syst- 
kinin, sem á lífi eru búa í Prince 
Rupert, nema Margrét, hún er bú- 
sett í Vancouver, B.C. 

KRISTJÁN STEFÁNSSON 
Kristjánssonar, ættaður úr Þistil- 
firði í Þingeyjarsýslu. Kona hans 
var Rannveig Eiríksdóttir Halls- 
sonar frá Hrærekslæk í Hróars- 
tungu N.-Múlasýslu, þau giftust í 
Winnipeg og fluttu hingað í 
þessa byggð um aldamótin. Krist- 
ján var smiður góður og stundaði 
þá atvinnu fyrri part ævinnar og 
jafnvel eftir að hann byrjaði bú- 
skap, fór hann stundum út í smíða- 
vinnu. Börn þeirra hjóna eru: Ingi, 
dáinn; Anna, ógift; Stefán, ógiftur; 
Eiríkur, giftur Sigrúnu Sigurðs- 
son; hann er verzlunarmaður á 
Gimli; Kristján, giftur Láru Egg- 
ertson, búa í Winnipeg. Guðmund- 
ur, giftur Clöru Sigurðsson í Win- 
nipeg. 

JÓHANN PÁLSSON, flutti í 
þessa byggð um aldamótin eða 
1899. Hann keypti tvölönd og byrj- 
aði á þeim búskap. Hann var mál- 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


197 


ari og hafði stundað þá atvinnu um 
20 ára tímabil í Winnipegborg. 
Hann kom vestur árið 1880, eða 
svo minnir þann, er ritar þessar 
línur. Jóhann var sonur Páls Guð- 
mundssonar frá Eyjólfsstöðum á 
Völlum Suður-Múlasýslu og konu 
hans. Sem ástæðu fyrir nýbreytni 
hans, að byrja búskap sagði hann, 
að sig langaði til að komast úr 
borgaröngþveitinu og hafa næði í 
ellinni. Hann var góður Islending- 
ur og bókamaður mikill. Nú er 
hann dáinn fyrir fáum árum. 

JÓN SIGFÚSSON er frá Nesi 
í Norðfirði í Suður-Múlasýslu, son- 
ur Sigfúsar Sveinssonar Skúlason- 
ar og konu hans Ólafar Sveinsdótt- 
ur Bjarnasonar frá Viðfirði í sömu 
sveit. Þau hjón bjuggu á Nesi yfir 
40 ár. Kona Jóns Sigfússonar var 
Anna Soffía Kristjánsdóttir og 
var systir Kristjáns Alberts, er 
lengi var í Winnipeg; þau voru 
ættuð af Látraströnd við Eyja- 
fjörð. 

SKÚLI SIGFÚSSON yngsti 
sonur Sigfúsar og Ólafar frá Nesi 
í Norðfirði. Skúli giftist Guðrúnu 
Guðmundsdóttur Bjarnasonar, 
hann bjó mest af ævi sinni í 
Reykjavík, var af Laugdælaætt, 
hún var stjúpdóttir Arnórs Árna- 
sonar frá Chicago. Móðir Guðrún- 
ar var Margrét Jónsdóttir Brands- 
sonar timburmanns, ættuð úr 
Húnaþingi; og Guðrúnar Péturs- 
dóttur konu hans af fyrra hjóna- 
bandi Margrétar. 

HINRIK JÓNSSON var ættað- 
ur af ísafirði. Oddný Ásgeirsdóttir 
kona hans var frá Lundum í Staf- 


holtstungum. Þau gii'tust í Win- 
nipeg 1888. 

EINAR KRISTJÁNSSON frá 
Bakkakoti í Andakílshrepp í 
Borgarfjarðarsýslu flutti til Can- 
ada 1887 og í þessa byggð með 
konu sinni, Guðrúnu Helgadóttur, 
fædd í Neðranesi í Stafholtstung- 
um í Mýrarsýslu. Með þeim komu 
vestur þrjú börn þeirra: Helgi Ein- 
arsson er enn á lífi, en hin syst- 
kinin, Katrín og Kristján eru dáin. 

HALLDÓR HALLDÓRSSON 
fæddur að Gili í Bolungarvík í Isa- 
fjarðarsýslu, foreldrar Halldór 
Bjarnason og Margrét Halldórs- 
dóttir. Kona Halldórs var Kristín 
Pálsdóttir, foreldrar hennar Páll 
Guðmundsson í Arnardal og kona 
hans Guðbjörg Sigurðardóttir Hin- 
rikssonar úr sömu sveit. 

JÓHANN HALLDÓRSSON 
sonur ofannefndra hjóna; hann 
giftist Kristínu Jónasdóttur ætt- 
aðri úr Hrísey í Eyjafirði og síðar 
Moníku Guðmundsdóttur Jónsson- 
ar úr Litladal í Blönduhlíð í Skaga- 
firði. 

KRISTJÁN HALLDÓRSSON, 
bróðir Jóhanns, giftur Guðlaugu 
Eyjólfsdóttur (Sjá bls. 71). Krist- 
ján er þingmaður fyrir St. George 
kjördæmi í Manitobaþinginu. 

JÓN SIGURÐSSON sonur Sig- 
urðar Jónssonar bónda á Torfa- 
stöðum í Jökulsárhlíð. Móðir Jóns 
var Þorbjörg dóttir Jóns Bjarna- 
sonar að Hlíðarhúsum í sömu sveit. 
Kona Jóns Sigurðssonar var Björg 
Runólfsdóttir bónda á Þorvalds- 



198 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


stöðum Guðmundssonar á Hall- 
freðarstöðum. Sigurður bróðir 
Jóns var í fylgd með þeim hjón- 
um og nam hér land, hann dó 2 
árum eftir að hann kom vestur. 

JÓN SIGURÐSSON yngri er 
sonur þeirra Jóns og Bjargar, sem 
áður er getið. (Sjá bls 49). Hann 
er giftur Ingibjörgu dóttur Eiríks 
Hallssonar og Jórunnar konu hans 
(Sjá bls. 58). 

JÓHANN og GUNNAR Þor- 
bergssynir frá Nesi í Loðmundar- 
firði N.-Múlasýslu komu að heim- 
an 1887 og settust hér að. Móðir 
þeirra, Guðbjörg, kom að heiman 
með þeim. 

JÓN METÚSALEMSSON ®g 
kona hans, Steffanía Stefánsdóttir 
Gunnarssonar frá Stakkahlíð í 
Loðmundarfirði, fluttu hingað af 
Jökuldal og fimm synir þeirra, 
Björn Sigurður, Jón, Stefán og 
(Metúsalem, hann féll í fyrra stríð- 
inu), einnig dóttir þeirra Aðal- 
björg. Þau eignuðust aðra dóttur 
hér fyrsta árið, Ragnhildi. Þau 
hjón bjuggu allan sinn búskap á 
Jökuldal, Fossvöllum, Brú og 
Möðrudal; synir þeirra eru nú dán- 
ir nema Stefán. 

BJÖRN JÓNSSON (Mathews) 
var elztur af sonum ofannefndra 
hjóna og kvæntist hér Guðrúnu 
Guðmundsdóttur (Líndal), bræðra 
hennar er getið á bls. 73. 

SIGURÐUR SIGURÐSSON 
Sigurðssonar frá Fögrueyjum í 
Breiðafirði. Móðir hans var Helga 
Jónsdóttir, hún var systir Árna 


Jónssonar föður Jóns kaupmanns 
í Churchbridge afa Gloríu Gray, 
fegurðar drottningar Winnipeg- 
borgar. Helga kom vestur um haf 
með syni sínum og nam hér land. 
Sigurður giftist hér Árnínu Sigríði 
Sigfúsdóttur frá Nesi í Norðfirði 
S.-MúlasýsIu.(Sjá ætt hennar bls. 
46). Helga tók til fósturs frænku 
sína, Sigurlínu Pétursdóttur 
Bjarnasonar frá Dýrafirði, og ólst 
hún upp hjá henni til fullorðins 
ára, hún giftist hérlendum manni 
að nafni Stewart í San Diego í 
California. 

HELGI THORLACÍUS og Ól- 
afur sonur hans fluttu í þessa 
byggð úr Dakota haustið 1888, og 
giftist Ólafur hér Guðrúnu Jóns- 
dóttur frá Núpi í Dýrafirði og 
flutti í Narrows byggð eftir eins 
árs dvöl hér. 

GUÐMUNDUR BJARNASON 
Nordal frá Skarðshömrum í Norð- 
urárdal í Borgarfjarðarsýslu, gift- 
ur Guðnýju Jónsdóttur Jónssonar 
er bjó í Sveinatungu í Mýrasýslu. 
Móðir hennar Kristín Pétursdóttir 
frá Norðtungu. 

ÍSLEIFUR RUNÓLFSSON frá 
Svínafelli í Skaftafellssýslu, kona 
hans Guðbjörg Jónsdóttir úr sömu 
sveit, þau bjuggu í 40 ár á Svína- 
felli. Þrjú börn þeirra fluttu vest- 
ur með þeim, Þorsteinn, Runólfur 
og Sigríður og fluttu þau til Sask- 
atchewan og námu þar lönd. 

JÓN VALDIMAR JÓNSSON 
flutti hingað 1888 með Elízabet 
konu sína og tvær dætur þeirra 
hjóna, Jórunni og Málfríði. Með 



VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 199 


Jóni voru bræður hans Páll og 
Þorsteinn úr Vopnafirði í Norður- 
Múlasýslu. Þeir fluttu héðan til N.- 
Dakota. 


SVEINN JÓNSSON og Kristín 
kona hans (sjá bls. 52). Sveinn er 
sonur Jóns Matthíassonar og konu 
hans Helgu Ásgeirsdóttur, þeirra 
er minnst hér að neðan. Kristín 
kona hans, nú dáin, er dóttir Jóns 
og Ingibjargar Líndal (sjá bls. 59). 

JÓN MATTHÍASSON og seinni 
kona hans, Helga Magnúsdóttir, 
fluttu hingað í byggðina 1888 frá 
Hergilsey á Breiðafirði. Jón var 
tvígiftur og átti tvö börn með 
fyrri konunni, Snæbjörn og Guð- 
rúnu, og tvo sonu með Helgu síð- 
ari konu sinni, Ástráð og Svein. 
Snæbjörn var giftur á Islandi Ingi- 
björgu Jónsdóttur bónda á Reykja- 
nesi, barna þeirra er áður getið. 
Ástráður dó í Klondyke um alda- 
mótin, hann var gullleitarmaður. 
Sveinn giftist hér í byggð, Krist- 


ínu Líndal (sjá bls. 59). Börn þeirra 
hjóna eru: Ingi, Ástráður, Ágúst, 
Jensína, Helga og Jóhanna. Sveinn 
flutti til Sask. og býr þar. Guð- 
rún dóttir Jóns Matthíassonar 
giftist á íslandi Böðvari Guðmunds 
syni frá Firði í Múlasveit; eftir 
lát hans flutti Guðrún vestur til 
fólks síns og nam hér land; börn 
þeirra Ólafur í B.C. Jón dáinn, 
Guðrún gift í Sask. 


ÁSTRÁÐUR JÓNSSON bróðir 
Sveins kom til byggðarinnar 1888 
og var með foreldrum sínum’ þar 
til hann fór til Klondyke og dó þar 
1899. 

ÁRNI JÓNSSON Dalman ætt- 
aður úr Lóni í Austur-Skaftafells- 
sýslu. Kona hans var Emma Árna- 
dóttir Elíassonar úr Eyjafirði. Árni 
dó 1893. Emma giftist í annað sinn 
Sigfúsi Eyjólfssyni ættuðum úr 
N.-Múlasýslu. 





VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


HÖGNI og EIRÍKUR Guð- 
mundssynir Eiríkssonar úr Kjóls- 
vík. Móðir þeirra bræðra var Sess- 
elja Högnadóttir; kona Högna var 
Guðný Jónsdóttir frá Ketilsstöðum 
í Hjaltastaðaþinghá N.-Múlasýslu. 
Eiríkur giftist ekki, en bjó með 
bróður sínum til dauðadags. 


EIRIKUR MAGNÚSSON frá 
Brekkuseli í Hróarstungu. Kona 
hans var Guðrún Hallgrímsdóttir 
frá Fremraseli í sömu sveit, þau 
komu vestur og settust hér að 
1889. 


GUÐRÚN JÓNSDÓTTIR dóttir 
Jóns Matthíassonar og fyrri konu 
hans Ingibjargar Jónsdóttur, kom í 
byggðina 1900 (ekkja eftir Böðvar 
Guðmundsson) og keypti Grund 
heimilisréttarland Árna Reykdal 
og bjó þar ásamt Bjarna Jóhanns- 
syni frænda manns hennar, þar til 
hún dó 1914. Börn Guðrúnar voru: 
Jón Böðvarsson, dó að Lundar 
1917; Guðrún, Mrs. George Bair- 
son, Semans, Sask.; og Ólafur, gift- 
ur Svövu Erlendson, nú búandi í 
Vancouver, B. C. 


PÉTUR RUNÓLFSSON frá 
Hrollaugsstöðum, kona hans var 
Pálíúa Björnsdóttir Hannessonar 
frá Hnitbjörgum í N.-Múlasýslu. 


MONÍKA GUÐMUNDSDÓTT- 
IR Jónssonar úr Litladal í Blöndu- 
hlíð í Skagafirði giftist William 
Eccle, ættuðum frá Orkneyjum. 
Hún flutti vestur 1889 og settist 
hér að ásamt tveim dætrum sínum, 
Kristínu og Svanhildi, er dó hér 
innan við tvítugt. 


JÚLIUS EIRÍKSSON var son- 
ur ofannefndra hjóna. Hann var 
tvígiftur, fyrri kona hans var Guð- 
rún Björnsdóttir, systir Stefáns 
Björnssonar frá Litlabakka sama 
hrepp, seinni kona Ragnhildur 
Hannesdóttir ættuð úr Reykjavík. 






VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


201 





GUÐRÚN BJÖRNSDÓTTIR 
var fædd 20. ágúst 1865 á Viðar- 
stöðum í Hjaltastaðaþinghá í N.- 
Múlasýslu á íslandi. Var hún með 
foreldrum sínum til 9 ára aldurs, 
en þá fór hún til aldraðrar konu, 
Sólveigar að nafni, ofan í Seyðis- 
fjörð í sömu sýslu og ólst upp hjá 
henni fram að tvítugs aldri. Var 
í Winnipegborg þangað til hún gift- 
ist Júlíusi Eiríkssyni árið 1895. 
Eignuðust þau saman 8 börn. Hún 
dó árið 1912. 

HALLGRÍMUR ÓLAFSSON 
Péturssonar og Karólína Guttorms- 
dóttir frá Húsavík. Kona Hall- 
gríms var Vilhelmína Vigfúsdóttir 
Magnússonar frá Dölum í Fá- 
skrúðsfirði. 

J Ó H A N N ÞORSTEINSSON 
Ólafssonar frá Engilæk í Norður- 
Múlasýslu. Kona hans var Stein- 
unn Árnadóttir frá Gilsárvallahjá- 
leigu í Borgarfirði eystra. 



RAGNHILDUR HANSDÓTT- 
IR. Fædd 13. apríl 1890 í Reykja- 
vík. Dó 26. ágúst 1934 á Lundar, 
Man. 

BJARNI KRISTJÁNSSON og 
kona hans Bjarney Guðmundsdótt- 
ir frá Núpi í Dýrafirði, sonur 
þeirra, Guðmundur (Mundi) Krist- 
jánsson lærði Indíánamál framúr- 
skarandi vel, og var mjög skýr 
maður, enda var hann Chief of 
Indian-affairs hjá stjórn Canada. 
Guðmundur Bjarnason og kona 
hans komu vestur með tengdasyni 
sínum og dóttur og voru hér tvö 
ár og fluttu svo í Narrows byggð. 

ODDUR JÓNSSON frá Seyðis- 
firði nam hér land, ætt hans er 
þeim, er þetta ritar ókunn, en til 
skýringar skal þess getið, að hann 
var tengdabróðir Cap. Otto Vathne 
á Seyðisfirði. Oddur dó hér en syn- 
ir hans fluttu héðan. 




202 VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 



BJARNI JÓHANNSSON kom 
í byggðina með Guðrúnu Jónsdótt- 
ur, sem nefnd er á blaðsíðu 201 og 
hafði umsjón með heimili hans þar 
til hún dó. Eftir það var hann til 
heimilis hjá Snæbirni og Guðríði 
Einarsson, þar til hann dó að 
Lundar. 

HALLDÓR ÞORSTEINSSON 
Ólafssonar frá Engilæk. Kona hans 
Sigríður Eiríksdóttir frá Márseli í 
Jökuldalshlíð. Jón Eiríksson bróð- 
ir Sigríðar kom með þeim hjónum 
til Ameríku og dvaldi lengst af 
hjá þeim. 

JÓN HELGASON nam hér land 
1889. Hann var Húnvetningur og 
ógiftur. Dó á Elliheimilinu Betel 
og arfleifði heimilið að eignum 
sínum. 

BJÖRN JÓNSSON frá Eyjaseli 
í Jökulsárhlíð. Kona hans Guðrún 
Pálsdóttir Guðmundssonar frá 


Eyjólfsstöðum 1 Suður-Múlasýslu. 
Þessi hjón komu hingað 1889 og 
bjuggu hér til dauðadags. 

ÁRNI JÓNSSON Reykdal var 
sonur Jóns Kristjánssonar á Kjal- 
vararstöðum í Reykholtsdal. Móðir 
Árna Kristín Einarsdóttir frá 
Grímsstöðum í sömu sveit. Kona 
Árna Helga Jónsdóttir Jónssonar 
frá Deildartungu, móðir Helgu var 
Guðrún Böðvarsdóttir frá Skáney 
í Reykholtsdal. Helga var tvígift, 
fyrri maður hennar Jón Þorvalds- 
son bóndi á Úlfsstöðum í Hálsa- 
sveit. Börn þeirra sem fóru til 
Ameríku voru, Jón (sjá bls. 58) og 
Þorvaldur (sjá bls. 79). 

JÓN JÓNSSON Reykdal sonur 
Jóns Þorvaldssonar frá Úlfsstöð- 
um í Hálsasveit. Móðir hans Helga 
Jónsdóttir frá Deildartungu; gift- 
ur Sigríði Finnsdóttur, ætt hennar 
er ekki kunn þeim, sem þetta ritar. 

PÁLL REYKDAL er sonur 
Árna og Helgu Reykdal. Kona Páls 
er Kristín Eggertsdóttir Jónssonar 
frá Leirá í Leirársveit og konu 
hans Sigríðar Jónsdóttur frá 
Deildartungu. 

GUÐMUNDUR BJARNASON 
ættaður úr Vopnafirði. Kona hans 
var Eyjólfína Eyjólfsdóttir frá 
Naustahvammi í Norðfirði Suður- 
Múlasýslu og hálfsystir Eyjólfs 
Eyjólfssonar í Winnipeg. 

STEFÁN BJÖRNSSON frá 
Litlabakka í N.-Múlasýslu kom til 
Ameríku 1889 og flutti þá strax í 
þessa byggð. Kona Stefáns var 
Guðríður Björnsdóttir Hannesson- 
ar frá Hnitbjörgum sömu sýslu. 



VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


203 


SNÆBJÖRN EINARSSON er 
ættaður af Barðaströnd við Breiða- 
fjörð, kom til Ameríku 1894 og 
sama ár hingað, giftist hér Guðríði 
dóttur Magnúsar Gíslasonar og 
konu hans, Þórdísar (sjá bls. 62). 



GÍSLI ÓLAFSSON Þorsteins- 
sonar frá Bót í Hróarstungu í N.- 
Múlasýslu. Kona hans er Guðrún 
Ingibjörg Jónsdóttir af Hákonar- 
staðaætt Norður-Múlasýslu. 

JÓN JÓNADABSSON (Líndal) 
Grímssonar frá Búrfelli í Húna- 
vatnssýslu. Móðir Jóns var Kristín 
Jónsdóttir frá Sauðadalsá í sömu 
sýslu. Kona Jóns var Ingibjörg 
Tómasdóttir; þau hjón fluttu í 
þessa byggð 1891 frá Norður 
Dakota. 

JÓN LÍNDAL sonur ofan- 
nefndra hjóna flutti með þeim 
hingað. Hann giftist hér í byggð, 
Soffíu Jónsdóttur Þorsteinssonar, 


kona Jóns var Concordía Rósman. 
Áttu heima í ísafjarðarkaupstað. 
Systur Jóns Líndal eru: Kristín og 
Gróa. 

KRISTÍN Líndal kona Sveins 
Johnssonar (sjá bls. 52). 

GRÓA LÍNDAL (sjá bls.59). 

JÓN ÞORKELSSON Hannes- 
son frá Hnitbjörgum. Kona Jóns 
var Kristín Jónsdóttir Þórðarson- 
ar frá Fögruhlíð í Jökulsárhlíð. 



EIRÍKUR JÓNSSON Hallson 
frá Márseli í Jökulsárhlíð. Móðir 
Eiríks Ingibjörg dóttir Snæbjarn- 
ar bónda á Hrafnabjörgum í 
Hjaltastaðaþinghá. Kona Eiríks 
var Jórunn Þorsteinsdóttir frá 
Engilæk, hún dó hér í byggð. Gift- 
ist Eiríkur síðar Ingibjörgu Jóns- 
dóttur, hún varð skammlíf, og gift- 
ist Eiríkur þá í þriðja sinn núlif- 
andi konu sinni, Jakobínu Jóns- 
dóttur, Ingibjörg og Jakobína voru 
systur. 





DANÍEL J. LÍNDAL er sonur 
síðastnefndra hjóna, hann kom 
með foreldrum sínum frá Dakota 
1893, giftist hér konu sinni, Mar- 
gréti Eyjólfsson (sjá bls. 71. 

MAGNÚS GÍSLASON Gunn- 
arssonar Helgasonar úr Eyjahrepp 
á Breiðafirði. Móðir hans var Guð- 
rún Magnúsdóttir Einarssonar 
Sveinssonar að Hvallátrum við 


PÁLL GUÐMUNDSSON Ás- 
grímssonar, fæddur 1867 á Snotru- 
nesi Borgarfirði eystra Norður- 
Múlasýslu. Kom hingað 1894. Gift- 
ist árið 1901. Kona hans var Sig- 
ríður Eiríksdóttir Hallson, fædd 
1870 að Ósi í Hjaltastaðaþinghá 
Norður-Múlasýslu. Kom hingað 
1900. Börn þeirra: Anna Ingibjörg, 
gift John Hannes Thorgilsson, 
Lundar, Man.; Guðný Valgerður, 
gift Henry Norman Powell, Prince 
Rupert, B.C.; Eirikka, gift Ólafi 







VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 205 


Brandson, Lundar, Man.; Rann- 
veig, gift Walter Brandson, Lund- 
ar, Man.; Guðrún Björg, gift Victor 
Potter, Winnipeg, Man. 

BJARNI TORFASON Jónsson- 
ar frá Ásgrímsstöðum í Hjalta- 
staðaþinghá; kona Bjarna Katrín 
Gissursdóttir, ættuð úr Skaftafells- 
sýslu. 



SVEINN GUÐMUNDSSON 
(Borgfjörð) sonur Ásgríms bónda 
á Snotrunesi í Borgarfirði. Móðir 
Sveins var Ingibjörg Sveinsdóttir, 
móðir Ingibjargar var Gunnhild- 
ur dóttir Jóns sterka í Höfn í Borg- 
arfirði. Kona Sveins var Þorbjörg 
Guðmundsdóttir skipasmiðs í Fá- 
skrúðsfirði Suður-Múlasýslu. 

HALLUR JÓNSSON Hallsson- 
ar er fæddur á Hrafnabjörgum 1 
Jökulsárhlíð, bróðir Eiríks J. Halls- 
sonar. Hallur var giftur Guðrúnu 
Eiríksdóttur Hallssonar frá Hræ- 
rekslæk. Guðrún dó hér í byggð 
1904. Hallur giftist síðar ólöfu 


dóttur Gísla Ólafssonar bónda hér 
(sjá bls. 56). 

PÉTUR ÁRNASON Árnasonar 
frá Hörgskoti Húnaþingi. Móðir 
hans var Ingibjörg Jónadabsdóttir 
Grímssonar frá Búrfelli, bræðra 
hennar er áður getið, Jóns og Jó- 
seps Líndal. Pétur giftist Gróu 
Hallgrímsdóttur frá Meðalheimi, 
missti hana og giftist Helgu Ragn- 
hildi Andresdóttur frá Hvassafelli 
í Norðurárdal. Börn Péturs og 
Helgu voru: Gróa Mildríður, Árni, 
Lára Emily Clara og Vilhjálmur. 
Pétur giftist í þriðja sinn Krist- 
rúnu Sigurgeirsdóttur frá Akur- 
eyri, þau eignuðust tvær dætur eft- 
ir að þau fluttu héðan. 

GUÐMUNDUR GUÐMUNDS- 
SON Ásgrímssonar bónda á Snotru 
nesi í Borgarfirði og er Guðmund- 
ur fæddur þar. Móðir hans var 
Ingibjörg Sveinsdóttir. Móðir Ingi- 
bjargar var Gunnhildur Jónsdótt- 
ir frá Höfn. Kona Guðmundar var 
Mekkín Jónsdóttir Þorsteinsson- 
ar frá Surtsstöðum. Móðir Mekk- 
ínar var Mekkín Jónsdóttir frá 
Hraf nabj örgum. 

ÞÓRARINN GUÐLAUGSSON 
(Breckman) sonur Guðlaugs Þor- 
leifssonar að Klungurbrekku á 
Skógarströnd, hann giftist Þor- 
björgu Einarsdóttur. Móðir Þórar- 
ins var Karitas Guðmundsdóttir 
kona Guðlaugs að Klungurbrekku. 

GUÐMUNDUR KRISTJÁN 
Guðlaugsson (Breckman) sonur 
Guðlaugs Þorleifssonar og Kari- 
tasar Guðmundsdóttur er bjuggu 
að Klungurbrekku á Skógarströnd. 



206 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


Guðmundur giftist hér vestra 
Jakobínu Guðjónsdóttur ísleifs- 
sonar frá Flautafelli í Þistilfirði í 
Þingeyjarsýslu. 

KRISTJÁN GUÐMUNDSSON 
Breckman er af síðara hjónabandi 
Karítasar og var hálfbróðir Þórar- 
ins og Guðmundar. Kona Kristjáns 
var Guðrún ólafsdóttir Freemans 
Gunnarssonar frá Vatnsleysu í 
Skagafirði. 

ÞORKELL JÓNSSON frá Val- 
þúfu á Fellsströnd við Breiðafjörð 
flutti til Ameríku árið 1900. Kona 
hans var Ingveldur Bjarnadóttir, 
auk barna þeirra hjóna, er getið 
þar Snjófríðar og manns hennar, 
Karls Jónssonar, sem ekki eiga þar 
að vera, auk þess er minnst Þor- 
kels sonar þeirra sem er rétt. 

SIGURJÓN JÓNSSON skip- 
stjóri, hann var giftur Guðrúnu 
Jónsdóttur og bjuggu þau að 
Hraunfirði í Hafnarfirði, fluttu til 
Ameríku árið 1886. 

BERGÞÓR JÓNSSON fæddur 
í Möðrudal á Fjöllum. Kona hans 
var Vilhelmína Eyjólfsdóttir timb- 
urmanns frá Naustahvammi í 
Norðfirði. 

DANÍEL BACKMAN er sonur 
Guðna Jónssonar og konu hans 
G u ð n ý j a r Daníelsdóttur frá 
Hrafnabjörgum. Foreldrar Daníels 
bjuggu á Dunkárbakka í Dalasýslu. 
Kona Daníels var Hólmfríður 
Salóme Kristjánsdóttir Sigurðs- 
sonar í Selárdal í Hörðudal, móðir 
Hólmfríðar var Margrét Sigurðar- 
dóttir. 


KRISTJÁN BACKMAN var al- 
bróðir Daníels Backman, sem áð- 
ur er getið. Kristján giftist hér 
vestra Helgu dóttur Jóns Hördal 
(sjá bls. 108). Auk barna þeirra 
hjóna, sem talin eru upp í Afmæl- 
isbókinni var Halldóra, sem dó 
innan tvítugs aldurs á Lundar. 

JÓN BJARNASON flutti hing- 
að í byggð frá Hallson N. Dakota. 
Hann er ættaður frá Sörlatungu í 
Hörgárdal við Eyjafjörð. Kona 
Jóns var Helga Þorláksdóttir úr 
sömu sveit. Tveir synir Jóns frá 
fyrra hjónabandi, Ágúst og Björn, 
bjuggu í þessari sömu sveit (sjá 
bls. 72—74). 



JÓN VESTMAN var sonur Jóns 
Sigurðssonar bónda í Hjarðarholti 
og konu hans Kristínar Eggerts- 
dóttur. Kona Jóns var Anna Sig- 
ríður Jónsdóttir Jóhannessonar frá 
Sauðeyjum á Breiðafirði. Móðir 
Sigríðar var Vigdís Magnúsdóttir 
úr Skáleyjum. 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


207 



STEINN DALMANN og kona hans Helga Jónsdóttir fluttu í byggðina 
1893 með tengdaforeldrum sínum, Jóni Björnssyni og konu hans Helgu 
Þorleifsdóttur (sjá bls. 67). 

PÉTUR JÓHANN Hallsson 
flutti hingað frá Hallson í Norður 
Dakota, og ber þorpið Hallson nafn 
þeirra feðga; ætt þeirra er frá 
Geldingaholti í Skagafirði. Kona 
Péturs hét Gunnvör ættuð af Akur 
eyri. 

HELGI BJÖRNSSON Hannes- 


ur giftist Guðrúnu Vigfúsdóttur 
úr Flatey á Mýrum. 

H J Ö R T U R PÁLSSON frá 
Norður-Reykjum í Hálsasveit í 
Borgarfirði. Móðir hans var Sigur- 
björg Helgadóttir af sama bæ. 
Kona Hjartar var Kristín Þor- 
steinsdóttir frá Húsafelli. 


sonar frá Hnitbjörgum í Jökulsár- 
hlíð. Kona hans er Margrét Guð- 
mundsdóttir Bjarnasonar frá 
Hraðastöðum í Mosfellssveit. Móð- 
ir Margrétar var Katrín Guðna- 
dóttir. Kona Guðna hét Katrín ætt- 
uð úr Flóanum. 


SIGURÐUR JÓNSSON frá 
Byggðarholti í Lóni, faðir hans Jón 
;hreppstjóri og D.b.m. Jónssonar 
prests á Kolmúla. Móðir Sigurðar 
var Ragnhildur Gísladóttir Árna- 
sonar prests að Stafafelli. Sigurð- 


HELGI ODDSON var sonur 
Friðbjörns Oddsonar og Katrínar 
Sigurðardóttur fædd á Végeirs- 
stöðum í Fnjóskadal í Þingeyjar- 
sýslu. Kona Helga var Stefanía 
Torfadóttir Jónssonar á Ásgríms- 
stöðum í Hjaltastaðaþinghá. Frið- 
björn Oddson fæddist í Breiðuvík 
á Tjörnesi. 

BJARNI MAGNÚSSON ættað- 
ur úr Lóni í Skaftafellssýslu. Kona 
hans Guðný Eyjólfsdóttir Snjólfs- 
sonar úr sömu sveit. 



208 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 



Petrína Ólafsson 



STEFÁN ÓLAFSSON Rafns- 
sonar frá Skálanesi í Vopnafirði. 
Kona Stefáns var Petrína Vigfús- 
dóttir frá Ásbrandsstöðum í sömu 
sveit. 

BJÖRN AUSTMAN sonur Run- 
ólfs bónda á Stórasteinsvaði í 


Hjaltastaðaþinghá. Móðir hans var 
Guðbjörg Guðmundsdóttir úr Jök- 
ulsárhlíð og hálfsystir Magnúsar 
Eiríkssonar guðfræðings. Kona 
Björns var Margrét Jónsdóttir Sig- 
urðssonar frá Hrafnabjörgum Jök- 
ulsárhlíð. 

ÓLAFUR MAGNÚSSON Jóns- 
sonar bónda á Tandrastöðum í 
Norðfirði. Kona hans Björg Guð- 
mundsdóttir Magnússonar úr 
Fannardal í sömu sveit. 

SIGURÐUR SIGURÐSSON frá 
Melakoti í Melasveit Böðvarssonar 
frá Fiskilæk í Melasveit. Móðir 
Sigurðar var Halldóra Jónsdóttir 
frá Leirá í Leirársveit í Borgar- 
firði. Kona Sigurðar var Ragnheið- 
ur Þórðardóttir Þorsteinssonar frá 
Leirá í Leirársveit og konu hans 
Rannveigar Kolbeinsdóttur. 

JÓN EIRÍKSSON kom til Ame- 
ríku frá Galtastöðum í Hróars- 
tungu í Norður-Múlasýslu 1899 og 
keypti hér land. Kona hans var 
Sigríður Bjarnadóttir Jónssonar 
Bjarnasonar að Hlíðarhúsum. 

JÓN EYJÓLFSSON Kristjáns- 
sonar frá Breiðavaði í Eiðaþinghá 
Múlasýslu. Kona hans Guðrún 
Guðmundsdóttir Finnbogasonar. 
Móðir Guðrúnar var Guðlaug, ætt- 
uð frá Þorgrímsstöðum í Breiðdal 
S.-Múlasýslu, þau hjón komu vest- 
ur 1889 og bjuggu 17 ár í Akra- 
byggð í Dakota. 

M A G N Ú S BJARNASON 
(Black). Kona hans hét Rósa 
Sveinsdóttir, bæði voru þau hjón 
ættuð úr Skagafirði. 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


209 



MAGNÚS ÓLAFSSON var 
fæddur að Apavatni í Grímsnes- 
sveit í Árnessýslu. Foreldrar hans 
voru hjónin, Ólafur Magnússon og 
Guðríður Halldórsdóttir. Hann 
flutti vestur með móður sinni árið 
1900, og lézt hún hér í byggð 1918. 
Kona Magnúsar var Eygerður 
Egilsdóttir, foreldrar hennar. Egill 
Jónsson og kona hans Aldís Hall- 
dórsdóttir, foreldrar Eygerðar 
bjuggu á Hjálmsstöðum í Laugar- 
dal í Árnessýslu allan sinn búskap. 

KÁRI BYRON sonur Stefáns 
Björnssonar og konu hans Guð- 
bjargar Sigurðardóttur. Kári gift- 
ist hér í byggð Önnu Mýrdal (sjá 
bls. 105). 

E I N A R JOHNSON sonur 
Björns Jónssonar og konu hans 
Stefaníu (sjá bls. 106). Kom hér í 
byggð með foreldrum sínum 1894. 
Einar giftist hér Sigurbjörgu dótt- 
ur Jóns Einarssonar (sjá bls. 72). 



KRISTJÁN Fjelsted Eggertsson 
Vigfússonar, er fæddur á Hall- 
bjarnareyri í Snæfellsnessýslu. 
Kona hans var Guðbjörg Jónsdótt- 
ir af Akranesi. 

G U Ð J ó N RAFNKELSSON 
Benediktssonar, ættaður úr Skafta- 
fellssýslu, kom til Ameríku árið 
1900 og nam hér land. Kona hans 
Þórey Kjartansdóttir, ættuð úr 
Nesjasveit í Skaftafellssýslu. 

BJARNI JÓNSSON Bjarnason- 
ar kom með foreldrum sínum til 
Ameríku. Hann kvæntist Nikólínu 
Nissdóttur Péturssonar, móðir 
Nikólínu hét Soffía Þorláksdóttir, 
ættuð af Skagaströnd í Húnavatns- 
sýslu. (Sjá bls. 67). Bjarni er enn 
á lífi. 

ÁRNI JÓNSSON (Reiðfjörð) 
var bróðir Sigurðar Jónssonar 
(sjá bls. 68). Kona Árna var Ólöf 
Jónsdóttir. Þau settust að hér 



210 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


1896 og fluttu til Langruth. Ólöf 
var ættuð úr Reyðarfirði. 

SKÚLI TORFASON frá Sand- 
brekku í Hjaltastaðaþinghá. Ólst 
upp hjá Skúla Björnssyni í Brúna- 
vík í Borgarfirði eystra. Kvæntist 
í Noregi Jóhönnu Jakobsdóttur. 

SNJÓLFUR SIGURÐSSON 
Guðlaugssonar var fæddur að 
Stapaseli í Stafholtstungum. Móðir 
hans Guðrún Snjólfsdóttir frá 
Bakkakoti. Kona hans var Sigríður 
Stefánsdóttir Vilhjálmssonar, ætt- 
aður úr S.-Múlasýslu. Móðir Sig- 
ríðar var Sigrún Sigurðardóttir 
beikis á Eskifirði Suður-Múlasýslu. 

GISLI LUNDAL sonur Guð- 
mundar Bjarnasonar frá Brautar- 
tungu í Lundareykjadal. Móðir 
Gísla var Guðrún Gísladóttir Þor- 
steinssonar prests á Hesti í Borg- 
arfirði. Kona Gísla var Halla Egg- 
ertsdóttir Jónssonar frá Leirá i 
Leirársveit og konu hans Sigríðar 
Jónsdóttur frá Deildartungu. 

JÓN EINARSSON Jónssonar 
Kristjánssonar frá Kjalvararstöð- 
um í Reykholtsdal í Borgarfjarðar- 
sýslu. Kona Jóns Einarssonar var 
Hallbjörg Halldórsdóttir frá Skán- 
eyjarkoti í sömu sveit. 

HÁVARÐUR GUÐMUNDS- 
SON snikkari Jónssonar frá Sveins 
stöðum í Hellisfirði við Norðfjörð. 
Móðir Hávarðar var Gunnhildur 
Ólafsdóttir Björnssonar frá Karl- 
skála. Föðurætt Hávarðar var köll- 
uð Hellisfjarðarætt. Hávarður var 
þrígiftur, fyrsta kona hans var 
Helga Jónsdóttir Þorsteinssonar 


frá Kirkjubóli í Norðfirði, önnur 
kona, Kristrún Sigvaldadóttir úr 
Laufássókn, hún ólst upp hjá 
Kristjönu Hafstein móður Hannes- 
ar ráðherra, síðasta kona Hávarðar 
var Stefanía Sigurðardóttir Árna- 
sonar frá Hólalandi í Borgarfirði. 



MAGNÚS TEITUR Einvarðs- 
son fæddur á Skutulsey. Foreldrar 
Einvarður og Halldóra. Kona 
Magnúsar, Guðbjörg, var dóttir 
Jóns og Málfríðar konu hans An- 
drésdóttur. Guðbjörg var fædd á 
Seljum í Mýrasýslu. 

BJÖRN ARNFINNSSON Jóns- 
sonar Arnfinnssonar frá Hlíðar- 
húsum í Jökulsárhlíð. Móðir Björns 
var Sveinbjörg Sigmundardóttir 
frá Skjögrastöðum í S.-Múlasýslu. 
Kona Björns var Anna Jónsdóttir 
Pálssonar frá Arnastöðum í Loð- 
mundarfirði í N.-Múlasýslu. 

PÁLL KERNESTEÐ og kona 
hans Guðný fluttu í þessa byggð 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


211 


1889 og svo héðan til Narrows 
byggðar, ætt þeirra verður rituð 1 
sögn þeirrar byggðar; þau hjón 
bjuggu fyrst í Dakota. 

ÁGÚST JÓNSSON Bjarnason- 
ar kom með foreldrum sínum til 
Ameríku. Kona hans var Margrét 
Árnadóttir frá Torfastöðum í 
Svartárdal, ætt foreldra Ágústar 
(sjá bls. 67). Auk barna þeirra, sem 
getið er um í Hátíðabókinni, voru 
Valgerður; Anna, gift í B.C. og 
Málfríður, allar dánar. 

ÓLAFUR SIGURÐSSON sonur 
Jakobs Sigurðar Jónssonar á 
Lækjamótum í Húnavatnssýslu 
Móðir Ólafs var Sigríður frá 
Sveinsstöðum ólafsdóttir Jónsson- 
ar prófasts á Steinnesi Pétursson- 
ar. Ólafía kona Ólafs var fædd í 
Reykjavík, dóttir ívars Jónatans- 
sonar af Álftanesi. Móðir Ólafíu 
hét Ólöf Bjarnadóttir ættuð úr 
Rangárvallasýslu. 

I JÓN JÓNSSON frá Rauðseyj- 
um á Breiðafirði sonur Jóns Ein- 
arssonar og Guðrúnar Guðmunds- 
dóttur frá sama bæ, komu vestur 
árið 1898 og námu land. Jón var 

Í tvígiftur, fyrri kona hans var 
Helga Gísladóttir úr Rauðseyjum, 
síðari kona Anna Brynjólfsdóttir, 
ættuð úr Breiðafjarðareyjum. 

ÓLAFUR JÓNSSON, sonur 
Jóns Ögmundssonar og konu hans, 
Kristínar Einarsdóttur; þau bjuggu 
á Bárðarstöðum í Loðmundarfirði 
í Norður-Múlasýslu. Kona Ólafs 
hét Guðrún og var dóttir Björns 
bónda Pálssonar á Stóra-Bakka í 
Hróarstungu. 


BENEDIKT RAFNKELSSON 
Benediktssonar frá Valskógsnesi í 
A.-Skaftafellssýslu. Kona hans er 
Sigríður Jónsdóttir Guðmundsson- 
ar frá Bæ í Lóni. Móðir Sigríðar 
var Kristín Eyjólfsdóttir, er bjó á 
Eskifelli í Lóni. 

ÁRNI Lundal var bróðir Gísla 
Lundal (sjá bls. 73). Kona Árna 
hét Margrét Sigurðardóttir; hef 
ekki getað aflað upplýsinga um 
ætt hennar. Síðari kona Árna er 
Ingibjörg Pálsdóttir, hún lifði 
mann sinn. 



JÓN SIGURÐSSON fæddur að 
Hálsi í Köldukinn 1850, sonur Sig- 
urðar Jónssonar á Granastöðum og 
konu hans. Jón Sigurðsson giftist 
Pálínu Þórðardóttur Erlendssonar 
frá Stóra-Eyrarlandi í Eyjafirði; 
þessi hjón settust að í þessari 
byggð árið 1905. 

GUÐMUNDUR BERGMAN var 
úr Norður-Múlasýslu, ætt hans er 
þeim ókunn, er þetta ritar. Kona 
Guðmundar var Jónína Björns- 
dóttir Hannessonar frá Hnitbjörg- 
um í Norður-Múlasýslu. 

SIGURJÓN EIRÍKSSON og 
faðir hans, Jón Eiríksson frá Eyja- 





VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


212 


seli í Jökulsárhlíð komu til Ame- 
ríku 1894. Kona Sigurjóns er 
Ragnhildur Sigurðsson Þórðardótt- 
ir Sigurðssonar og konu hans Berg- 
þóru Bergþórsdóttur (sjá bls. 84). 

SIGURSTEINN ODDSON son- 
ur Friðbjarnar Oddsonar og Kat- 
rínar konu hans (sjá bls. 69). Kona 
Sigursteins var Ágústa Stefanía 
Eyjólfsdóttir frá Naustahvammi i 
Norðfirði (ætt Sigursteins bls. 69). 
Yngsta dóttir þeirra Vilhelmína 
(Mrs. Melsteð) var alin upp af 
Bergþór og Vilhelmínu móðursyst- 
ur sinni. 

GUÐLAUGUR SIGURÐSSON. 
Foreldrar hans Sigurður Ármanns- 
son og kona hans Sigríður Magnús- 
dóttir, bjuggu í Vestmannaeyjum. 
Kona Guðlaugs var Margrét Árna- 
dóttir Einvarðssonar, og konu hans, 
úr Vestmannaeyjum. 

BENJAMÍN JÓNSSON 
var elsti sonur Jón Benja- 
mínssonar og fyrri konu 
hans Guðrúnar Jónsdóttur, 
frá Háreksstöðum í Jökul- 
dalsheiði. Hann var fæddur 
árið 1862. Kona hans var 
Jóhanna Hallgrímsdóttir 
pósts. En móðir hennar hét 
G u ð n ý Hermannsdóttir. 

Þau fluttu í byggðina 1905. 

Börnin voru 8 alls. Elsta 
dóttirin, Áshildur, giftist 
Lárusi Johnson fóstursyni þeirra 
Laufaáshjóna. Hún dó e f t i r 
skamma sambúð. Jón, elsti dreng- 
urinn, féll í fyrra stríðinu. Tvær 
systur, Guðný og Guðrún, dóu á 
fyrstu landnámsárunum. En Þórð- 
ur, giftur pólskri stúlku, býr í The 


SIGURÐUR JÓNSSON sonur 
Jóns Jónssonar bónda á Reykja- 
nesi í Barðastrandasýslu. Móðir 
Sigurðar hét Sigurbjörg, en kona 
Sigurðar hét Margrét Jónsdóttir. 
Ætt hennar hefir ekki verið hægt 
að afla upplýsinga um. 

GUÐLAUGUR JÓHANNSSON 
(Johnson) kom vestur og settist hér 
að um tíma. Kona hans hét Guð- 
rún, þau voru úr Hrísey í Eyja- 
firði. 

HALLUR HALLSSON og Guð- 
björg kona hans voru ættuð af 
Fljótsdalshéraði, komu vestur 1889 
voru hér í 3 ár og fluttu svo í Nar- 
rows byggð, eru nú dáin fyrir 
nokkrum árum. 

D A V í Ð DAVIÐSSON frá 
Grænanesi í Norðfirði í Suður- 
Múlasýslu. Kona hans heitir Þór- 
unn, hennar ætt er af Suðurlandi. 


Pas, Man., og Otto, giftur sænskri 
konu, á heima við Birch River, 
Man. Yngstu systurnar, Auður og 
Guðný, eru báðar giftar hér- 
lendum mönnum og búa nú í 
Vancouver: (sjá bls. 76 í fyrri 
bókinni). 




VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


213 


GRÍMUR JÓNSSON (Scheving) 
foreldrar Jón Einarsson og kona 
hans Guðný Eiríksdóttir, þau 
bjuggu á Hólalandi í Borgarfirði 
N.-Múlasýslu. Kona Gríms var 
Guðrún Jónsdóttir Stefánssonar og 
konu hans Láru Þórðardóttur, þau 
bjuggu á Hólalandshjáleigu í Borg- 
arfirði. 



EIRÍKUR JÓNSSON, Scheving 
Eoreldrar: Jón Einarsson og Guð- 
ný Eiríksdóttir. Bjuggu á Hóla- 
landi í Borgarfirði í Norður-Múla- 
sýslu. Eiríks er minnst á blaðsíðu 
f>8 í Lundar Diamond Jubilee 1887 
—1947, bókinni, og er rétt skýrt 
frá, nema dóttir Högna, sem Eirík- 
ur á nú heimili hjá heitir Björg en 
ekki Guðný eins og þar er sagt. 

JÓN JÓNSSON frá Sleðbrjót í 
Jökulsárhlíð. Hann var um langt 
skeið þingmaður fyrir Norður- 
Múlasýslu á íslandi. Hann kom 
til Ameríku 1903 og settist hér að, 


bjó á Rabbit Point og flutti svo í 
Siglunesbyggð. Kona hans var 
Guðrún Jónsdóttir Þorsteinssonar 
frá Surtsstöðum N.-Múlasýslu. 

GUÐMUNDUR JÓNSSON frá 
Húsey var bróðir Jóns frá Sleð- 
brjót og fluttu þeir bræður vestur 
sama ár og bjuggu hér þar til þeir 
fluttu í Siglunesbyggð. Guð- 
mundur var giftur Jónínu Bjarna- 
dóttur, ætt hennar var úr Fljóts- 
dalshéraði. Yngsti sonur þeirra 
hjóna, Jón, býr nú á heimili for- 
eldra sinna. 



ÁRNI EINARSSON fæddur á 
Skógum í Kolbeinsstaðahreppi í 
Snæfellsnessýslu, á íslandi. 4. 
apríl 1862. Foreldrar hans voru 
Einar Einarsson Magnússonar og 
Elínborg dóttir Jóhannesar Kasp- 
erssonar. Þegar Árni var tveggja 
ára fluttist hann með foreldrum 
sínum að Dunk í Hörðudal í Dala- 
sýslu og ólst þar upp. Kona hans 







214 VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


MAGNÚS ÓLAFSSON Free- 
ir\an sonur Ólafs Gunnarssonar frá 
Vatnshlíð í Skagafirði. Kona hans 
var Helga Jónsdóttir Sigurðssonar 
frá Ferstiklu í Borgarfjarðarsýslu. 
Þau komu til Ameríku 1886, ásamt 
Ásmundi syni sínum. 

KRISTJÁN RÓSMAN (Casper) 
kom í þessa byggð 1889 frá N.- 
Dakota og nam hér land og bjó hér 
nokkur ár, hann er nú látinn og dó 
í Blaine, Wash. Um ætt þeirra 
hjóna er mér ókunnugt. 

SIGFÚS ÞORSTEINSSON Ól- 
afsson frá Engilæk í Norður-Múla- 
sýslu. Kona hans, Björg, móðir 
Sófaníasar Hafsteins, ættuð úr 
Eyjafirði. 


ÓLAFUR MAGNÚSSON og 
Sigþrúður Björnsdóttir. Heimili 
þeirra á íslandi, var síðast að Sleð- 
brjót í Hlíðarhreppi Norður-Múla- 
sýslu. 

Þau fluttu til Canada árið 1905, 
dvöldu tvö ár að Mary Hill, Man. 
Fluttu þaðan til Silver Bay, Man. 
og tóku sér þar heimilisréttarland 
og stunduðu búskap í 32 ár. Þaðan 
fluttu þau til Lundar, Man. 1939, 
og hafa átt þar heimili síðan. Tvær 
dætur þeirra eru: Guðrún, Mrs. 
Ralph Davis, Winnipeg, Man. og 
Sigrún Sólveig til heimilis í Chi- 
cago, 111. U. S. A. 

Þessi heiðurshjón Ólafur og 
Sigþrúður, fluttu lítið frá æsku- 
stöðvum sínum af gulli og silfri, 
en mikið af varanlegri fjársjóð, ís- 
lenzkar dyggðir og hreina mann- 


Kristín Magnúsdóttir, ættuð úr 
Hörðudal í Dalasýslu. Foreldrar 
hennar voru Magnús Benediktsson 
frá Selárdal í Hörðudal og Helga 
Grímsdóttir frá Hrafnabjörgum í 
sömu sveit. 


SÓFANÍAS HAFSTEINN Guð- 
mundsson nam hér land og giftist 
Kristínu Guðrúnu Brynjólfsdóttur, 
hún er ættuð úr Rauðseyjum á 
Breiðafirði. Móðir Guðrúnar hét 
Sigfríður Brynjólfsdóttir ættuð úr 
Breiðafjarðareyjum. 





VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


215 


kosti, sem að samferðafólk þeirra 
hefir lært að þekkja og meta. 



ODDNÝ BJÖRNSDÓTTIR er 
fædd á Hrollaugsstöðum í Hjalta- 
staðaþinghá í Norður-Múlasýslu á 
íslandi. Hún kom til Canada með 
Sæbirni syni sínum 1901, sem 
drukknaði 1913. Hún dvaldi nokk- 
ur ár hjá Stefáni bróður sínum 
Svið Mary Hill. Nam síðar land 
skammt frá Lundarbæ, seldi það 
nokkru seinna og flutti í bæinn. 
Hún er nú 95 ára gömul, til heim- 
ilis hjá Helga og Margréti Björns- 
Ison. 

ÁRMANN ÞÓRÐARSON var 
fæddur á Fiskilæk í Leirársveit í 
Borgarf jarðarsýslu. Foreldrar hans 
voru Þórður Sigurðsson ættaður 
úr Leirársveit, og Sigríður yfir- 
setukona Runólfsdóttir frá Saurbæ 
á Kjalarnesi. Ólst hann upp á 
Fiskilæk með systur sinni og sex 
bræðrum. Af þeim eru þrír lands- 


kunnir, Júlíus, prestur í Noregi, 
Ágúst Flygering og Matthías. 

Ármann giftist Steinunni, dótt- 
ur Þórðar á Leirá. Stunduðu þau 
búskap um nokkurra ára skeið, en 
fluttu vestur um haf sumarið 1903, 
og um haustið til Álftavatns- 
byggðar, á næsta ári missti Ár- 
mann konu sína; af fjórum börn- 
um þeirra hjóna var aðeins lifandi 
ein dóttir, Sigríður, sem var með 
föður sínum. Eftir skamma dvöl í 
Álftavatnsbyggðinni flutti Ár- 
mann sig búferlum til norðurhluta 
Grunnavatnsbyggðar, var það land 
svæði nefnt „Síbería“ af fyrstu 
landnemunum. Þar giftist hann 
seinni konu sinni, Solveigu Thor- 
valdsson, lifir hún mann sinn á- 
samt tvæmur dætrum og einum 
syni. 

Það sem einkenndi Ármann og 
gerði hann eftirminnilegan sam- 
tíðarmönnum hans, var hans mikli 
dugnaður og áræðni. Það mun vera 
óvanalegt að maður, sem kemur 
hingað fullorðinn úr sveit á ís- 
landi, með enga þekkingu á véla- 
menningu nútímans, skyldi veit- 
ast svo létt að skilja starfrækslu 
og viðhald hinna ýmsu véla, sem 
notaðar voru á þeim tíma. Stjúp- 
sonur hans hefir sagt mér, að Ár- 
mann hafi alltaf getað gert við þær 
vélar, sem úr lagi fóru hjá ná- 
grönnum hans. 1916 setti hann á 
stað hveitimyllu á heimili sínu, 
vélarnar voru knúðar af gufu- 
krafti. Notaði hann einnig gufu- 
ketilinn til að plægja land fyrir 
sjálfan sig og nágranna sína. 
Seinna flutti hann til Lundar og 
starfrækti þar hveitimylluna um 
nokkurra ára skeið. 


216 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


Ármann var ágætur smiður og 
byggði mörg hús í sveitinni, hann 
var yfirsmiður við Lútersku kirkj- 
una á Otto. Einnig var hann góður 
málari og vann mikið að málningu 
og veggfóðrun, eftir að hann flutti 
til Lundar. Hann hafði yndi af 
hljómlist, spilaði á orgel og píanó 
og hafði mjög næman smekk fyrir 
góðum söng. 

Ármanns mun lengi vera minst, 
sem eins af hinum fjölhæfustu 
mönnum, sem hér hafa átt heima. 

Ljótunn Sveinsson 

SIGURÐUR EYJÓLFSSON 
Narfasonar var fæddur að Hvera- 
koti í Grímsnesi í Árnessýslu. Móð- 
ir Sigurðar var Álfheiður Sigurð- 
ardóttir Einarssonar frá Gölt í 
sömu sveit. Sigurður var tvígiftur, 
fyrri kona hans var Guðrún Þór- 
unn Helgadóttir, ættuð úr Eyja- 
firði; síðari kona Sigurðar var 
Kristín Anna Daníelsdóttir Sig- 
urðssonar, (sjá ætt hennar bls. 94). 

GRÍMUR MAGNÚSSON Þor- 
steinssonar, er bjó á Grímsstöðum 
við Reykjavík. Móðir Gríms hét 
Vigdís. Kona hans Elín Pétursdótt- 
ir Árnasonar frá Ketilsstöðum í 
Hjaltastaðaþinghá. Móðir Elínar 
var Friðrika Bjarnadóttir fædd í 
Seljarteigshjáleigu í Reyðarfirði í 
Suður-Múlasýslu. 

ÞORVALDUR REYKDAL var 
bróðir Jóns Reykdal, (sjá ætt 
þeirra bræðra bls. 58). Kona Þor- 
valdar var Kristín Björnsdóttir 
Björnssonar og konu hans Elínar 
Guðmundsdóttur frá Miðdal í 
Laugardal í Árnessýslu. 



Kristín Þórðarson 



VIGFÚS ÞÓRÐARSON Þor- 
steinssonar frá Leirá í Leirársveit 
og konu hans Rannveigar Kolbeins 
dóttur. Kona Vigfúsar var Kristín 
Ólafsdóttir frá Sturlu-Reykjum i 
Reykholtsdal í Borgarfjarðarsýslu. 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


217 


KRISTJÁN VIGFÚSSON og 
kona hans Halldóra Árnadóttir, 
bjuggu á Kerastöðum í Þistilfirði 
í Þingeyjarsýslu, og fluttu þaðan í 
þessa byggð árið 1890, og námu hér 
land. Þau hjón eignuðust engin 
börn, en tóku til fósturs Jóhann 
son Guðmundar Jónssonar Aust- 
fjörð; hann ber nafn þeirra ; ,Joe“ 
Vigfússon. 

BJÖRN SIGURÐSSON Björns- 
sonar ættaður úr Fljótsdalshéraði 
í Norður-Múlasýslu. Kona Sigurð- 
ar og móðir Björns var Guðfinna 
Oddsdóttir ættuð úr Reyðarfirði. 
Kona Björns var Jóhanna Antón- 
íusardóttir Eiríkssonar frá Hæru- 
kollsnesi á Berufjarðarströnd í 
Suður-Múlasýslu. Móðir Jóhönnu 
var Ingveldur Jóhannesdóttir Árna 
sonar Eyjafjarðarskálds. Þau Björn 
og Jóhanna fluttu úr Fljótsbyggð í 
Nýja-íslandi 1902 og tóku land í 
Grunnavatnsbyggð. 

JÓN JÓNSSON er bjó á Skall- 
hóli í Miðdölum í Dalasýslu. Kona 
Jóns var Þorbjörg Guðmundsdótt- 
ir frá Rifgirðingum í Snæfellnes- 
sýslu, fluttu til Ameríku 1885, 
bjuggu fyrst í Mikley, síðar í Sel- 
kirk. 1902 fluttu þau að Hofi við 
Grunnavatn með Jóni H. Jónssyni 
tengdasyni sínum og Björgu dótt- 
ur sinni konu Jóns. 

JÓN H. JÓNSSON, foreldra 
hans er getið í næstu grein hér á 
eftir. Björg kona hans er dóttir 
ofnannefndra hjóna, Jóns Jónsson- 
ar og Þorbjargar. Jón kom 5 ára 
með foreldrum sínum til Ameríku, 
árið 1878. Settust þau að í Mikley 


í Winnipegvatni. Hann flutti í 
Grunnavatnsbyggð 1902 og var hér 
í mörg ár. Ásamt búskapnum stund 
aði hann fiskiútgerð á Manitoba- 
vatni. 

JÓN JÓNSSON Halldórssonar 
Pálssonar. Páll bjó 60 ár á Ásbjarn- 
arstöðum í Stafholtstungum í 
Mýrasýslu. Faðir Jóns bjó að 
Svarfhóli í Stafholtstungum. Kona 
hans var Helga Jónsdóttir Oddson- 
ar frá Mýrum í Mýrasýslu. Kona 
Jóns Jónssonar var Sigríður Jóns- 
dóttir Jónssonar Þórðarsonar úr 
Ólafsvík. Þau Jón og Sigríður 
bjuggu 24 ár í Mikley; nefndu bæ 
sinn Grund. Til Grunnavatns 
flutti hann 1902, gerðist þar póst- 
afgreiðslumaður; pósthús sitt 
nefndi hann Hof og var nafn þess 
afbakað í Hove. 

ANDRÉS SKAGFELD JÓNS- 
SON Árnasonar Sigurðssonar. 
Faðir Andrésar bjó að Litlavatns- 
skarði í Laxárdal í Húnaþingi. 
Móðir hans var Guðrún Jónsdótt- 
ir Jónssonar á Bessastöðum í 
Skagafirði. Andrés giftist Kristínu 
Ingveldi Jónsdóttur Kaprasíus- 
sonar af Höfðaströnd í Skaga- 
firði, hún varð skammlíf, og gift- 
ist því Andrés síðar Steinunni Þor- 
steinsdóttur frá Litlu-Breiðuvíkur- 
stekk í Reyðarfirði Suður-Múla- 
sýslu. 

ÞORLEIFUR JÓNSSON Hann- 
essonar. Móðir hans var Ósk Þor- 
leifsdóttir, (foreldra hans er 
minnst á bls. 104). Kona Þorleifs 
var Sesselja Finnsdóttir, ætt henn- 
ar er þeim ókunn er þetta ritar. 



218 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


STEFÁN JÓNSSON nam hér 
land N.W. 12—18—3 og bjó þar um 
tíma, flutti í Lundarbæ og stund- 
aði þar skósmíði í mörg ár. For- 
eldrar hans voru Jón Þórarinsson 
frá Viðastöðum í Hjaltastaða- 
þinghá, móðir hans var Kristín 
Bjarnadóttir frá sama bæ. Stefán 
dó á Lundar og var ógiftur. 

ÁGÚST EYJÓLFSSON frá 
Laugarvatni. Hann giftist hér 
vestra Guðrúnu Grímsdóttur frá 
Skálholti í Árnessýslu. Ágúst nam 
hér land 1902 og bjó á því í nokkur 
ár, flutti þaðan til Bluff á vestur- 
strönd Manitobavatns, kom hingað 
til baka 1931 og keypti hér land. 

BENJAMIN EINARSSON, ætt- 
aður úr Þistilfirði í Þingeyjarsýslu. 
Kona hans var Guðleif Stefáns- 
dóttir úr Þistilfirði, systir Guð- 
mundar Stefánssonar (sjá bls. 107) 

STEFÁN STEFÁNSSON, ætt- 
aður úr Reykjavík. Kona hans var 
Júlíana Einarsdóttir Eiríkssonar. 
Móðir Júlíönu var Jóhanna Jóns- 
dóttir frá Bakkakoti í Miðnesi í 
Gullbringusýslu. Júlíana missti 
mann sinn og giftist síðar Bergi 
Sigurðssyni. 

PÁLL PÁLSSON bókbindari 
frá Kverkártungu á Langanes- 
strönd. Kona Páls var Sigrún Jóns- 
dóttir Einarssonar frá Grímsstöð- 
um í Þistilfirði í Þingeyjarsýslu. 

HELGI PÁLSSON var ættaður 
úr Skaftafellssýslu, var fósturson- 
ur séra Jóns Jónssonar prests að 
Stafafelli. Kona hans var Helga 


Eggertsdóttir Jónssonar frá Leirá 
í Leirársveit, og konu hans Sigríð- 
ar Jónsdóttur frá Deildartungu. 

JÓN GUÐMUNDSSON Þórð- 
arsonar frá Hjálmholti í Árnes- 
sýslu. Kona hans var Sigríður 
Bjarnadóttir Jónssonar Svein- 
björnssonar að Tungufelli Hruna- 
mannahreppi. 

SKÚLI SKÚLASON og kona 
hans Katrín komu í Grunnavatns- 
byggð eftir aldamótin. En ekki hef- 
ir þeim, er þetta ritar, verið mögu- 
legt að fá upplýsingar um ætt hans 
'samt hefi ég heyrt að hann hafi 
búið á Völlum eða í Fljótsdal. Kona 
hans Katrín Þorkelsdóttir var frá 
Sandprýði við Stokkseyri. 

MAGNÚS KRISTJÁNSSON, 
póstafgreiðslumaður á Otto-póst- 
húsi. Hann var sonur Kristjáns 
Sigurðssonar og Margrétar konu 
hans, (sjá ætt þeirra bls. 84). 
Magnús giftist hér í byggð Mar- 
gréti Dagbjört Daníelsdóttur, (for- 
eldra hennar er getið á bls. 96). 

SIGURBJÖRN KHISTJÁNS- 
SON er bróðir Magnúsar Kristjáns- 
sonar, hann kvæntist hér í byggð 
Sigurbjörgu dóttur Sveinbjörns 
Sigurðssonar og Eirikku konu 
hans, (þeirra er minnst bls. 84). 

GUÐMUNDUR JÓNASSON 
Guðmundssonar frá Bíldhóli á 
Skógarströnd. Móðir Guðmundar 
var Anna Jónsdóttir frá Dunkár- 
bakka í Hörðudal. Guðmundur 
var giftur Margréti Kristjánsdótt- 



VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


219 


ur, hún var systir ofnannefndra 
bræðra, Magnúsar og Sigurbjörns. 

DANfEL DANÍELSSON ætt- 
aður úr Reykjadal í Þingeyjar- 
sýslu. Kona hans var Guðrún 
Magnúsdóttir Sigurðssonar, er 
lengi bjó í Vallahreppi í Suður- 
Múlasýslu. 

SIGFÚS BORGFJÖRÐ SIG- 
FÚSSON Pálssonar bónda á Gils- 
árvallahjáleigu í Borgarfirði 
eystra. Móðir Sigfúsar var Kristín 
Jónsdóttir úr Breiðdal. Kona hans 
var Sigríður Eiríksdóttir Rafnkels- 
sonar frá Hofi í Öræfasveit í 
Austur-Skaftafellssýslu. 

MAGNÚS DAVfÐSSON. For- 
eldrar hans, Davíð Jóhannesson og 
Guðrún Sigurðardóttir bjuggu á 
Hofsstöðum í Álftaneshrepp i 
Mýrasýslu. Þau komu til Canada 
1901, námu hér land sama ár í 
Grunnavatnsbyggð. 

KRISTJÁN SIGURÐSSON var 
fæddur á Gautastöðum í Hörðudal 
í Dalasýslu. Foreldrar hans voru, 
Sigurður Jónsson, hreppstjóri, og 
kona hans Hólmfríður Eiríksdótt- 
ir frá Tjaldabrekku í Mýrasýslu. 
Þau hjón komu vestur 1887 og 
fluttu í þessa byggð sama ár, barna 
þeirra er áður getið. 

SIGURÐUR SIGURÐSSON 
Hinrikssonar er síðast bjó að Mið- 
húsum á Akranesi. Kona Sigurðar 
var Bergþóra Bergþórsdóttir, hún 
bjó að Ánabrekku í Borgarhrepp, 
fluttu þaðan vestur um haf árið 
1887 og settust að á Mikley, þar til 


1902 að þau fluttu í þessa byggð 
og voru hér til dauðadags. Elztur 
barna þeirra var Þórður, kvæntur 
hér Guðbjörgu Sigurjónsdóttur 
Þorkelssonar. Móðir hennar var 
Elísabet Jóhannsdóttir frá Brimils- 
völlum í Snæfellsnessýslu. 

VIGFÚS JÓNSSON Guttorms- 
sonar stúdents og alþingismanns 
frá Arnheiðarstöðum í Fljótsdal. 
Móðir Vigfúsar, Pálína Ketilsdótt- 
ir. Móðir Pálínu hét Sesselja, þau 
bjuggu að Bakkagerði í Borgar- 
firði eystra. Vigfús kvæntist Vil- 
borgu Pétursdóttur Árnasonar frá 
Ketilsstöðum í Hjaltastaðaþinghá. 
Móðir Vilborgar var Friðrikka 
Bjarnadóttir fædd í Seljarteigshjá- 
leigu í Reyðarfirði Suður-Múla- 
sýslu. 

GUTTORMUR J. GUTTORMS- 
SON skáld er bróðir Vigfúsar, ætt 
þeirra bræðra er þar talin. Þeir 
bræður fluttu í Grunnavatnsbyggð 
1902 úr Nýja-íslandi. Guttormur 
giftist hér í byggð Jensínu Júlíönu 
Daníelsdóttur Sigurðssonar (sjá 
bls. 94). 

ÁSGRÍMUR HALLDÓRSSON 
var elztur sona Jónasar Halldórs- 
sonar og konu hans, (ættar hans 
er minnst á bls 96). Ásgrímur gift- 
ist hér í byggð Helgu Árnadóttur 
Egilssonar, (foreldra hennar er 
minnst á bls. 91) 

KRISTJÁN ÞORVARÐARSON 
Hann er fæddur árið 1865 að Geit- 
hellum í Álftafirði í Suður-Múla- 
sýslu. Flutti vestur 1898 frá Laug- 
ardælum í Flóa í Árnessýslu. Móð- 



220 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


ir Kristjáns var Una Kristjáns- 
dóttir. Kristján kvæntist Stein- 
unni Sigurbjörgu Stefánsdóttur, 
hún er fædd á Búðareyri við Seyð- 
isfjörð, flutti vestur 1898. Foreldr- 
ar hennar voru, Stefán Jóhannes 
Halldórsson Ketilssonar Jónsson- 
ar frá Volaseli í* Austur-Skafta- 
fellssýslu. Kona Stefáns var Sig- 
ríður Sigmundsdóttir Eiríkssonar, 
fædd í Árnanesi í Austur-Skafta- 
fellssýlu. Steinunn missti mann 
sinn, Kristján, fyrir nokkrum ár- 
um síðan, giftist síðar Bjarna Dal- 
mann í Selkirk, Man. Hann er nú 
dáinn. 

JÓN FRIÐRIKSSON og Una 
kona hans námu hér land og 
bjuggu á því nokkur ár eða þar 
til Jón andaðist, Una flutti þá til 
Winnipeg, ætt þeirra er ekki hægt 
að fá hér. 

JÓHANN ELÍASSON Straum- 
fjörð, var fæddur að Ármótum í 
Hnappadalssýslu 1840. Foreldrar 
hans Elías Sigurðsson og kona 
hans Halldóra Björnsdóttir, er 
lengi bjuggu í Straumfjarðartungu 
í Miklaholtshrepp í sömu sýslu. 
Jóhann kvæntist 1868 Kristbjörgu 
Jónsdóttur úr sömu sveit, þau 
reistu bú í Hrísdal og bjuggu þar 
til þau fluttu hingað vestur. 1874 
fór Jóhann vestur og kom heim 
næsta ár til að sækja konu sína. 
Þátt hans má finna í Almanaki 
Ólafs Þorgeirssonar 1912, bls. 46. 
Þar er vel ritað um þau hjón af 
Jóni frá Sleðbrjót. 

JÓN EIÍAS STRAUMFJÖRÐ, 
sonur ofannefndra hjóna flutti 


með foreldrum sínum í Grunna- 
vatnsbyggð 1903 og hefir búið hér 
síðan, þar til fyrir fáum árum, að 
hann og kona hans tóku sig upp 
og fóru vestur á Kyrrahafsströnd 
til sona sinna. Kona Jóns Straum- 
fjörðs var Ingiríður Jónsdóttir 
Bjarnasonar og konu hans Þuríð- 
ar Helgadóttur frá Beigalda í 
Borgarhrepp í Mýrasýslu; barna 
þeirra verður getið síðar. 

ÁGÚST MAGNÚSSON er fædd 
ur í Kothvammi í Húnavatnssýslu 
24. okt. 1863. Foreldrar hans voru 
hjónin Magnús Magnússon og 
Margrét Jónsdóttir, bæði til heim- 
ilis á Vatnsnesi í sömu sýslu. Á- 
gúst var tekinn í fóstur af frænda 
sínum Jóni Árnasyni og konu hans 
Ögn Guðmundsdóttur, sem bjuggu 
á Illugastöðum á Vatnsnesi. Til 
Vesturheims kom hann 1887. Hann 
giftist hér vestra Ragnheiði dótt- 
ur Jóhanns Straumfjörðs og konu 
hans Kristbjargar. Ágúst og Ragn- 
heiður hafa búið hér í byggð 47 
ár og eru hér, er þetta er ritað. 

EINAR (JOHNSON) Þorkels- 
sonar Jóhannessonar bónda á Þor- 
steinsstöðum í Svarfaðardal. Kona 
Einars var Oddfríður Þuríður 
Þórðardóttir, er bjó á Ánabrekku 
í Borgarhrepp í Mýrasýslu. 

SIGURBJÖRN BENEDIKTS- 
SON. Foreldrar Benedikt Krist- 
jánsson og Hólmfríður Kristjáns- 
dóttir. Þau bjuggu að Þórunnarseli 
í Kelduhverfi í Þingeyjarsýslu. 
Kona Sigurbjörns var Kristveig 
Fríman Jónsdóttir frá Ási í Keldu- 
hverfi. 



VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


221 



Valdimar Eiríksson og fjölskylda 



VALDIMAR EIRIKSSON. For- 
eldrar hans Sveinn Eiríksson og 
Guðrún Halldórsdóttir. Bjuggu að 
Reykhólum í Reykhólasveit í Borg- 
arfjarðarsýslu. Kona Valdimars er 
Guðrún Jónsdóttir Þorleifssonar 
og konu hans Hólmfríðar Jóseps- 
dóttur frá Hrísum í Helgafells- 
sveit Snæfellsnessýslu. 

PÉTUR PÉTURSSON. Foreldr- 
ar Pétur Þórðarson og Sigríður 
Jónsdóttir; þau bjuggu að Smiðju- 
hóli í Álftaneshrepp. Kona Pét- 
urs var Jóhanna Ingibjörg Þórðar- 
dóttir. Pétur og Jóhanna bjuggu 
að Laugarfossi í Borgarfjarðar- 
sýslu. 

STEFÁN ÁRNASON fæddur 
að Árbót í Þingeyjarsýslu. For- 
eldrar Árni Kristjánsson og Guð- 
björg Guðmundsdóttir. hann kom 
vestur 1903, og kvæntist Þuríði 
dóttur Sigurbjörns Guðmunds- 
sonar, (sjá bls. 90). 

JÓHANN B. JÓHANN SSON. 
Foreldrar hans Jón Jónsson bóndi 
á Skallhóli í Miðdölum í Dalasýslu 
og Þorbjörg Guðmundsdóttir frá 
Rifgirðingum í Snæfellnessýslu. 
Kona Jóhanns hét Ingibjörg, dóttir 
Árna Jónssonar og konu hans Val- 
dísar Þorgeirsdóttur frá Kaldár- 
bakka í Kolbeinsstaðahrepp í 
Hnappadalssýslu. 

BERGÞÓR ÞÓRÐARSON Guð- 
mundssonar Torfasonar. Kona 
Þórðar og móðir Bergþórs var 
Bergþóra Bergþórsdóttir frá Ána- 
brekku í Borgarhrepp í Mýrasýslu. 
Bergþór var bróðir þeirra Odd- 


Rose Eiriksson 


222 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 




fríðar og Jóhönnu, (sjá bls. 87—88). 
Kona Bergþórs var Kristjana Sig- 
urðardóttir Erlendssonar frá 
Klömbrum í Þingeyjarsýslu. Móð- 
ir Kristjönu hét Kristjana Einars- 
dóttir. 

INGIMUNDUR SIGURÐSSON 
Sigurðssonar Hinrikssonar, er bjó 
á Miðhúsum á Akranesi. Kona Sig- 
urðar og móðir Ingimundar var 
Bergþóra Bergþórsdóttir frá Ána- 
brekku. Hún var ekkja, er hún 
giftist Sigurði. Börn þeirra Þórð- 
ur, Ingimundur, Gróa og Ragn- 
heiður nú dáin. Ingimundur gift- 
ist hér í byggð Ástu dóttur Jó- 
hanns Straumfjörðs og Kristbjarg- 
ar konu hans, (ætt hennar sjá bls. 
81). 

SIGURÐUR ÞORVARÐAR 
SON. Flutti vestur árið 1888 frá 
Geithellum í Álftafirði í Suður- 
Múlasýslu. Móðir hans var Una 
Kristjánsdóttir, ættuð úr sömu 
sveit. Kona Sigurðar var Guðný 
Hannesdóttir, ættuð úr Reykjavík. 
Sigurður flutti í þessa byggð frá 
Churchbridge, Sask., 1894 og bjó 
hér ávallt síðan. 

RUNÓLFUR PÉTURSSON. For 
eldrar hans, Bjarni Bjarnason frá 
Löndum á Miðnesi í Gullbringu- 
sýslu. Móðir hans Helga Þórðar- 
dóttir frá Glaumbæ í sömu sveit. 
Kona Runólfs hét Hólmfríður 
Finnbogadóttir, Helga hét móðir 
Hólmfríðar; þau komu vestur frá 
Reykjavík 1901. 

SIGURBJÖRN JÓNSSON Frí- 
mann frá Ási, Kelduhverfi. Hann 


er fæddur 1880. Móðir hans hét 
Kristín Jónsdóttir Bjarnasonar frá 
Dal í Þistilfirði. Kona Sigurbjörns 
er Sigurbjörg Hallbjarnardóttir, 
ættuð úr Mýrasýslu. 



JÓN MÝRDAL Jónssonar Guð- 
mundssonar. Móðir Jóns var Anna 
Sigurðardóttir frá Lambastöðum í 
Álftaneshreppi í Mýrasýslu. Kona 
Jóns Mýrdals var Ingveldur Guðna 
dóttir Jónssonar. Kona Guðna var 
Guðný Daníelsdóttir frá Hrafna- 
björgum. Foreldrar Ingveldar 
bjuggu að Dunkárbakka í Dala- 
sýslu. Jón Mýrdal er dáinn fyrir 
mörgum árum. Ingveldur giftist 
síðar Jóni Jóhannessyni. 

NIKULÁS SNÆDAL ÞÓRAR- 
INSSON Jónssonar bónda á Breiðu 
víkurstekk í Reyðarfirði. Nikulás 
var tvígiftur; fyrri kona hans var 
Ragnhildur Einarsdóttir Jónssonar 
bónda á Vestdalseyri við Seyðis- 
fjörð; síðari kona hans Kristín Er- 
lendsdóttir, systir Guðjóns Erlends 
sonar á Bluff við Manitobavatn. 
Þau systkini eru frá Skálholti í Ár- 
nessýslu. 

TORFI JÓNSSON Torfasonar 
frá Sandbrekku í Norður-Múla- 
sýslu. Kona hans var Jórunn Jóns- 





VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


223 


7 

ét dóttir Þórarinssonar frá Viðar- 
rá stöðum Hjaltastaðaþinghá. Móðir 
is Jórunnar var Kxistín Bjarnadóttir 
r, frá sama bæ. 

SIGURBJÖRN GUÐMUNDS- 
SON. Foreldrar hans Guðmundur 
Tómasson og Sigríður Bjarnadótt- 
ir, er bjuggu á Vígholtsstöðum í 
Laxárdal. Sigurbjörn var tvígiftur. 
Fyrri kona, Guðrún Jóhannesdótt- 
ir, ættuð úr Laxárdal. Síðari kona, 
Gróa Magnúsdóttir Einarssonar 
frá Urriðafossi. Móðir Gróu var 
Ragnhildur Magnúsdóttir frá 
Laugardælum í Árnessýslu. 

ALBERT EINARSSON Jóns- 
sonar bónda að Vestdalseyri í 
Seyðisfirði. Móðir Alberts Sigur- 
björg Þorláksdóttir frá Engilæk í 
N.-Múlasýslu. Kona Alberts var 
Sveinrún Gísladóttir, ættuð úr Ör- 
æfum í Skaftafellssýslu. 

JÓN VESTDAL EINARSSON 
Jónssonar bónda á Vestdalseyri í 
Seyðisfirði. Móðir Jóns var Sigur- 
björg Þorláksdóttir frá Engilæk í 
Hjaltastaðaþinghá í N. Múlasýslu. 
Kona Jóns var Björg Sigurðardótt- 
ir, sem bjó að Setbergi í Fellahrepp 
sömu sýslu. 

ÓLAFUR JÓNASSON Guð- 
mundssonar frá Bílduhóli á Skaga- 
strönd. Móðir Ólafs var Anna Jóns- 
dóttir frá Dunkárbakka Hörðu- 
dal. Kona Ólafs var Sigríður Gunn- 
laugsdóttir fædd á Ytriskóhóli í 
Miðdal í Dalasýslu. Móðir Sigríð- 
ar var Guðrún Jónsdóttir frá 
Vatni í Haukadal. 


ÁRNI EGILSSON frá Bakka í 
Öxnadal í Eyjafjarðarsýslu. Kona 
Árna var Sigríður Björnsdóttir 
Þorkelssonar frá Hofsós í Skaga- 
firði. Kona Egils og móðir Árna 
var Helga Tómasdóttir, ættuð úr 
Öxnadal. 

ÞORSTEINN JÓNSSON Hörð- 
dal, sonur Jóns hreppstjóra í Hlíð 
í Hörðudal. Hann flutti hingað frá 
Dakota. Kona hans hét Ragnhild- 
ur Jónsdóttir smiðs, er bjó á Öxl 
í Breiðuvíkurhrepp Snæfellsnes- 
sýslu. 

BJÖRN LÍNDAL var fæddur á 
Gautshamri í Strandasýslu árið 
1853. Foreldrar hans Sæmundur 
Björnsson bóndi á Gautshamri, 
sonur séra Björns Hjálmarssonar í 
Tröllatungu. Móðir Guðrún Björns 
dóttir bónda á Þórustöðum í Bitru 
í Strandasýslu. Árið 1883 kvænt- 
ist Björn Svövu Bjarnadóttur 
Kristjánssonar, ættaður úr Skaga- 
firði. Móðir Svövu var Kristrún 
Sveinungadóttir, fædd á Keldunesi 
í Kelduhverfi í Þingeyjarsýslu. 

SIGURÐUR JÓNSSON. For- 
eldrar hans, Auðunn Jónsson og 
kona hans Sigríður Erlendsdóttir. 
Þau komu hingað frá Reykjavík 
1886 og settust að í Winnipeg. Sig- 
urður Jónsson er fæddur í þessu 
landi. Hann kvæntist Margréti 
Bjarnadóttur Jónssonar. Móðir 
Margrétar og kona Bjarna var, 
Hólmfríður Þorsteinsdóttir frá 
Hraunkoti í Lónssveit í Austur- 
Skaftafellssýslu. Margrét kom 
vestur með foreldrum sínum 1901. 


224 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 



SIGFÚS SIGURÐSSON Erlendssonar fæddur að Klömbrum árið 1874 í 
Þingeyjarsýslu. Móðir Sigfúsar var Kristín Einarsdóttir. Kona hans er 
Sigurlaug Jónsdóttir; foreldrar hennar Jón Frímann Kristjánsson og 
Kristín Jónsdóttir frá Ási í Kelduhverfi í Þingeyjarsýslu. Hann kom vestur 
um haf 1889. 


ISLEIFUR GUÐJÓNSSON ís- 
leifssonar. Móðir Isleifs Kristín 
Bjarnadóttir bónda í Selvík á 
Langanesi í Þingeyjarsýslu. Kona 
ísleifs Guðleif Jónsdóttir Jónatans- 
sonar Þorkelssonar frá Flautafelli 
í Þistilfirði. Móðir Guðleifar Guð- 
rún Sveinungadóttir Jónssonar 
Halldórssonar úr Kelduhverfi. Þau 
ísleifur og Guðleif fluttu til Can- 
ada 1883 frá Flautafelli. Guðleif 
er eina landnámskonan, sem er á 
lífi, áfc þeim, sem komu 1887 og 
hefir alltaf átt heima í þessum 
byggðum. Auk barna þeirra, sem 
getið er um á bls. 91 í bókinni, er 


Kristín, Mrs. Sanders, búsett í 
Oregon, U.S.A. og Leifur, dáinn 
um tvítugt. 

JÓN JÓNSSON (ÞISTIL- 
FJÖRÐ). Hann var bróðir Hall- 
dórs Jónssonar frá Grímsstöðum í 
Þistilfirði, (sjá bls. 95). Hann 
kvæntist ekki, skildi ekki eftir 
neina afkomendur. 

FRIÐRIK KRISTMANNSSON 
Jónssonar og Jórunnar Jónsdóttur, 
er bjuggu á Litlavatnshorni í 
Haukadal í Dalasýslu. Kona Frið- 
riks er Elín Guðrún, dóttir Jónas- 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


225 


ar Jónssonar og Steinunnar Jóns- 
dóttur frá Fremri-Vífilsdal í 
Hörðudal í Dalasýslu; fluttu til 
Canada frá Ólafsvík 1901. 

BENEDIKT HJÁLMSSON Pét- 
urssonar alþingismanns og konu 
hans Helgu Árnadóttur frá Kal- 
mannstungu í Hvítársíðu. 

BJÖRN ÞORSTEINSSON Árna 
sonar frá Hofsstöðum í Hálsasveit, 
Einarssonar Þórólfssonar af Hvít- 
ársíðu. Móðir Björns Rannveig 
Björnsdóttir frá Fitjum í Borgar- 
fjarðarsýslu. Kona Björns var Þu- 
ríður dóttir Hjálms alþingismanns 
Péturssonar frá Norðtungu í Mýra- 
sýslu. Þuríður var yfirsetukona 
Grunnavatnsbygðar. Móðir Þuríð- 
ar var Helga Árnadóttir frá Kal- 
mannstungu. 

JAKOB JÓNSSON Jónssonar 
Pálssonar frá Breiðabólstað í Reyk 
holtsdal og Sigríðar Þorláksdóttur 
frá Hurðarbaki í Borgarfirði. Kona 
Jakobs var Ingibjörg Þorsteins- 
dóttir Guðmundssonar frá Sáms- 
stöðum í Hvítársíðu og Ljótunnar 
Pétursdóttur, systur Hjálms Pét- 
urssonar alþingismanns. 

HALLDÓR JÓNSSON bjó að 
Grímsstöðum í Þistilfirði. Kona 
hans hét Guðný, hún var ættuð 
úr sömu sveit. Halldór og Guðný 
settust að hjá Guðmundi Stefáns- 
syni, sem var tengdasonur þeirra, 
og voru þau þar til dánardægurs. 

SIGURÐUR HÓLM, sonur 
Daníels og konu hans Kristjönu. 
Kona Sigurðar er Sigríður Guðný 
Jóhannesdóttir Pálssonar söðla- 


smiðs og konu hans Elísabetar 
Snorradóttur, bæði ættuð úr Lunda 
reykjadal Borgarfjarðarsýslu, þau 
tóku upp ættarnafnið Borgfjörð. 
Heimili þeirra var í Reykjavík um 
30 ára skeið. Sigurður Hólm er 
fæddur að Hólmlátrum á Skógar- 
strönd. Hann flutti vestur með for- 
eldrum sínum. 

KRISTJÁN DANÍELSSON er 
sonur Daníels Sigurðssonar og 
konu hans Kristjönu (sjá bls. 94.) 
Kona Kristjáns er Kristjana Krist- 
jánsdóttir Jörundssonar. Hún flutti 
til Canada 1897 frá Þverá í Eyra- 
hrepp í Hnappadalssýslu. 



STEFÁN DANÍELSSON. For- 
eldrar Daníel Illugason Bárðarson- 
ar, og Margrét Jónsdóttir. Hún var 
ættuð frá Hraunsnefi í Norðurár- 
dal í Mýrasýslu. Daníel bjó á 
Syðra-Lágafelli í Miklaholtshrepp 
í Hnappadalssýslu. 




226 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


DANÍEL SIGURÐSSON Jóns- 
sonar bónda á Tjaldbrekku í Mýra- 
sýslu, fæddur 1845. Giftist Krist- 
jönu Jörundsdóttur Guðbrandsson- 
ar frá Hólmlátrum á Skógarströnd 
í Snæfellsnessýslu. 



DANILÍA KRISTJANA Daní- 
elsson. Fædd 28. september 1871 á 
Hólmlátri á Skógarströnd í Snæ- 
fellsnessýslu. Kom til Canada 20. 
júlí 1895. Foreldrar Ðanilíu, Daníel 
Sigurðsson og Kristjana Jörunds- 
dóttir. 

JÖRUNDUR HERGEIR DANI- 
ELSSON er sonur fyrrnefndra 
hjóna, Daníels Sigurðssonar og 
Kristjönu konu hans. Hann kvænt- 
ist hér í byggð Kristjönu Margréti 
dóttur Kristjáns Sigurðssonar og 
Margrétar konu hans. (Sjá bls 
84). 

JÓNAS HALLDÓRSSON var 
fæddur 1845 að Björk í Staðar- 
byggð í Öngulstaðahrepp í Eyja- 
fjarðarsýslu. Foreldrar Halldór 
Þorláksson Halldórssonar frá Jó- 


dísarstöðum og Guðrún Rósa Jó- 
hannesdóttir Gunnarssonar Jóns- 
sonar, er bjó á Hólum í Eyjafjarðar 
sýslu. Jónas kvæntist árið 1870 
Jóhönnu Jónsdóttur Halldórssonar 
frá Jódísarstöðum í sömu sveit. 

SVEINBJÖRN SIGURÐSSON 
Sveinbjörnssonar Flóventssonar, 
sem lengi bjó að Landamótsseli í 
Köldukinn. Móðir Sveinbjörns var 
Pálína Pálsdóttir Pálssonar, gull- 
smiðs. Hann var af Reykjahlíðar- 
ætt. Kona Sveinbjörns var Sigríð- 
ur Eirikka Einarsdóttir Jónssonar 
bónda á Vestdalseyri í Seyðisfirði 
í Norður-Múlasýslu. 

GUÐMUNDUR TORFASON 
Tímóteussonar og konu hans Guð- 
ríðar Guttormsdóttur, er bjuggu 
að Skarðshömrum og síðar Glit- 
stöðum í Norðurárdal. Kona Guð- 
mundar Guðrún Þorsteinsdóttir 
frá Hæli í Flókadal Borgarfjarðar- 
sýslu. Þorsteinn faðir Guðrúnar 
var fæddur á Sámsstöðum í Hvít- 
ársíðu. Kona Þorsteins var Ljót- 
unn Pétursdóttir frá Norðurtungu 
í Norðurárdal. 

JÓN OLSON Metúsalemsson, 
Jón er fæddur að Útnyrðingsstöð- 
urn á Völlum í Vallarhreppi í S.- 
Múlasýslu. Faðir hans var fæddur 
á sama bæ 1850. Móðir Jóns, Guð- 
rún Einarsdóttir frá Rangá í Hró- 
arstungu. Kona Jóns var Elín Jóns- 
dóttir Þorleifssonar og Hólmfríð- 
ar Jósepsdóttur frá Hrísum í Helga 
fellssveit í Snæfellsnessýslu og 
hálfsystir Kristjáns P. Bjarnason- 
ar í Winnipeg. 




VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


227 


ÞORLÁKUR EINARSSON Ei- 
ríkssonar fæddur í Kollavík í Þist- 
ilfirði í Þingeyjarsýslu. Kona Þor- 
láks var Steinunn Þorbergsdóttir 
bónda á Þingmúla í Suður-Múla- 
sýslu. 

JÓN JÓNATANSSON Þorkels- 
sonar frá Flautafelli í Þistilfirði. 
Kona Jóns var Guðrún Sveinunga- 
dóttir Jónssonar Halldórssonar úr 
Kelduhverfi. Þeirra son, Jónatan, 
mjög gáfaður maður, dó ungur. 

JENS ÞORGEIRSSON og Anna 
kona hans. Þau voru úr Laxárdal 1 
Dalasýslu. Þeim er þetta ritar er 
ókunn ætt þeirra hjóna. 

JÓN HELGASON frá Mófells- 
stöðum í Borgarfirði syðra, nam 
hér land. Hann er ógiftur og er 
til heimilis á Betel á Gimli. 

SIGURÐUR SVEINB J ÖRNS- 
SON Flóventssonar frá Húsavík. 
Kona hans Pálína Pálsdóttir Páls- 
sonar gullsmiðs; hann var af 
Reykjahlíðarætt. Þau hjón bjuggu 
með syni sínum, Sveinbirni (sjá 
bls. 96). 

GUÐMUNDUR SIGURÐSSON 
bónda í Fögruskógum í Hnappa- 
dalssýslu. Móðir Guðmundar var 
Þórunn Einarsdóttir frá Dunk í 
Hörðudal. Kona Guðmundar Ingi- 
björg Halldóra Jakobsdóttir Sveins 
sonar frá Laxárholti á Mýrum. 
Móðir Ingibjargar var Rannveig 
Pétursdóttir frá Hólmakoti í sömu 
sveit. 

SNÆBJÖRN HALLDÓRSSON 
er sonur Jónasar Halldórssonar og 


Jóhönnu konu hans, giftur Guð- 
nýju dóttur Sveinbjörns Sigurðs- 
sonar og konu hans Eirikku, (sjá 
bls. 96). 

EIRÍKUR RAFNKELSSON bjó 
að Hofi í Öræfum, sonur Rafnkels 
Bergssonar. Móðir Eiríks Þorgerð- 
ur Sigurðardóttir frá Hofi í Öræf- 
um. 

RAFNKELL EIRÍKSSON, son- 
ur Eiríks Rafnkelssonar og konu 
hans Steinunnar Jónsdóttur, bæði 
frá Hofi í Öræfum í Austur-Skafta 
fellssýslu. Kona Rafnkels, Hall- 
dóra Sveinsdóttir fædd í sömu 
sveit. 

GUÐBRANDUR JÖRUNDS- 
SON Guðbrandssonar frá Hólm- 
látrum á Skógarströnd í Snæfells- 
nessýslu. Kona Guðbrandar Jó- 
hanna Ásgeirsdóttir Jónssonar frá 
Kýrunnarstöðum í Hvammssveit í 
Dalasýslu. 

PHILIP JÓNSSON, hann er 
sonur Jóns Péturssonar og Guðríð- 
ar Filipusardóttur frá Vetleifsholti 
í Rangárvallasýslu. Kona Philips 
Þórdís Þorsteinsdóttir Þorsteins- 
sonar. Móðir hennar, Þóra Odds- 
dóttir frá Vatnsenda í Borgarfjarð- 
arsýslu. 

GESTUR SIGURÐSSON hrepp 
stjóra á Kárastöðum í Borgarhrepp 
í Mýrasýslu Sigurðssonar Jónsson- 
ar frá Tjaldbrekku í sömu sýslu. 
Móðir Gests var Signý Bergsdóttir 
Teitssonar frá Hamraendum í Mið 
dölum í Dalasýslu. Kona Gests var 
Valgerður Jónsdóttir Ögmunds- 




VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


223 

sonar. Móðir Valgerðar var Sigríð- 
ur Þorbjörnsdóttir bjuggu á Spóa- 
mýri í Þverárhlíð. 

VIGFÚS JÓSEPSSON Jónsson- 
ar er bjó á Hrísum í Helgafells- 
sveit í Snæfellsnessýslu. Móðir 
Vigfúsar var Arndís Guðmunds- 
dóttir frá Ölkeldu í Staðarsveit í 
sömu sýslu. Kona Vigfúsar var 
Guðrún Jóhannsdóttir frá Svelgsá 
í sömu sýslu. Vigfús og Guðrún 
bjuggu á Bergstaðakoti í Staðar- 
sveit. 

STEINÞÓR VIGFÚSSON, son- 
ur ofnannefndra hjóna. 

BJÖRN MAGNÚSSON Þor- 
steinssonar. Magnús faðir Björns 
bjó á Grímsstöðum við Reykjavík. 
Móðir hans var Vigdís yfirsetu- 
kona. Ekki er þeim, er þessar línur 
ritar ætt hennar kunn. Björn 
kvæntist hér vestra Ingibjörgu 
Þorsteinsdóttur Jónssonar Hördal 
(Sjá bls. 91). 

PÉTUR BJARNASON var 
fæddur 1857 á Kolbeinsstöðum í 
Miðnesi í Gullbringusýslu. Faðir 
hans var Bjarni Bjarnason á Sönd- 
um í Miðnesi. Móðir Péturs var 
Helga Þórðardóttir Þórarinssonar 
frá Glaumbæ í sömu sveit. Hann 
giftist Jóhönnu Hafliðadóttur Sig- 
urðssonar. Móðir Jóhönnu var 
Guðrún Halldórsdóttir Þorvalds- 
sonar frá Þverholtum á Mýrum. 
Árið 1882 missti Pétur konu sína 
og giftist aftur Hólmfríði Jóseps- 
dóttur Jónssonar frá Hrísum í 
Helgafellssveit. Hún kom til Ame- 
ríku 1882. 



Hólmfríður Jósepsdóllir 


JÓN BJARNASON og Þuríður 
Helgadóttir, þau bjuggu á Beig- 
alda í Mýrasýslu, og fluttu til Ame- 
ríku 1885. 

JÓN JÓNASSON var fæddur 
að Lóni í Beruvík í Snæfellsne - 
sýslu. Foreldrar hans voru Jónru 
Jónsson og Sigríður Jónsdóttir. 
Föðurbræður Jóns voru: Þórarinn. 
Ólafur og Pétur, þeir bræðui 
bjuggu á Malarrifi. Kona Jóns var 
Kristjana ólafsdóttir frá Búðardal 
á Skarðsströnd. Foreldrar Krist- 
jönu voru Ólafur Jónsson og Guð- 
rún Jónsdóttir, þau bjuggu að 
Hrísum í Helgafellssveit. 

PÉTUR ÞORSTEINSSON var 
fæddur að Skorradal í Borgar- 
fjarðarsýslu. Foreldrar hans voru 
Þorsteinn Guðmundsson og kona 
hans Sigríður. Kona Péturs var 




VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 229 


Kristín Pétursdóttir að Ási í 
Húnavatnssýslu. Foreldrar hennar 
voru Pétur Guðmundsson og kona 
hans Björg. Þau fluttu í þessa 
byggð árið 1906 frá Winnipeg. 

INGIMUNDUR GUÐMUNDS- 
SON frá Tindum á Skarðsströnd 
1 Dalasýslu. Móðir Ingimundar og 
kona Guðmundar var Karitas 
Gunnarsdóttir frá Heiðnabergi í 
sömu sýslu. Kona Ingimundar var 
Sólborg Guðmundsdóttir ættuð 
úr Dalasýslu. 

JÓN J Ó N S S O N Jónasson- 
ar frá Þjófsstöðum í Núpasveit í 
N.-Þingeyjarsýslu. Móðir Jóns var 
Ástfríður Jónsdóttir fædd á Kíls- 
nesi í Þingeyjarsýslu. Kona Jóns 
var Ágústa Jóhannesdóttir ættuð 
úr Reyðarfirði. Móðir Ágústu hét 
Snjólaug ættuð úr Fljótsdal. 



JÓN GUÐMUNDSSON Jóns- 
sonar Guðmundssonar frá Bæ í 
Lóni í Austur-Skaftafellssýslu. 
Kona hans var Kristín Eyjólfsdótt- 
ir frá Eskifelli í Lóni. 



GUÐMUNDUR JÓNSSON var 
sonur ofannefndra hjóna. Kona 
Guðmundar var Kristín Rafnkels- 
dóttir. (Sjá bls. 74). 

BRYNJÓLFUR JÓNSSON var 
fæddur á Hólum í Hornafirði. 
Faðir hans var Jón Jónsson, sonur 
séra Jóns Bergssonar á Hofi í 
Álftafirði. Kona Brynjólfs Mar- 
grét Pálsdóttir. Faðir hennar var 
Páll Þorsteinsson úr Fljótshverfi 
í sömu sýslu. Móðir Margrét Ólafs- 
dóttir frá Steinsmýri í Meðallandi. 
Þau hjón bjuggu allan sinn bú- 
skap á Fossi í Síðu. 

Séra ALBERT E. KRISTJÁNS- 
SON var fæddur 17. apríl 1877 í 
Ytri-Tungu á Tjörnesi í Suður- 
Þingeyjarsýslu. Foreldrar hans 
voru Kristján Sigurjón Guðmunds- 
son og Helga Jóhanna Þórðardótt- 
ir, búandi hjón í Ytri-Tungu. Al- 
bert kom vestur um haf árið 1887 
með foreldrum sínum, er settust að 
á Gimli og bjuggu þar til dauða- 


230 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


dags. Kona Alberts er Anna, fædd 
23. júní 1881 í Dæli í Sæmundar- 
hlíð í Skagafirði; foreldrar voru 
hjónin Sigríður og Jakob Pálsson 
búandi í Dæli. Kom vestur um 
haf með móður sinni 1887 og settist 
að í Winnipeg. Mörgum árum 
seinna fluttu þær ’ mæðgur til 
Gimli. Seinustu ár ævi sinnar var 
Sigríður 1 Selkirk og dó þar árið 
1914. 

BJARNI SIGURÐSSON bóndi 
á Setbergi í N.-Múlasýslu; kona 
hans var Elín Jónsdóttir. Flutti 
vestur um haf frá Seyðisfirði í 
Norður-Múlasýslu. 

EINAR ÞORLEIFSSON sonur 
Þorleifs á Hrjót í Hjaltastaðaþing- 
há. Kona hans var Guðríður Sig- 
fúsdóttir Sigurðssonar úr Njarð- 
vík í N.-Múlasýslu. 

GUÐMUNDUR ÞORLEIFS- 
SON sonur Þorleifs bónda á Hrjót 
í Hjaltastaðaþinghá í Norður-Múla- 
sýslu. Kona hans var Vilborg Jóns- 
dóttir. 

INGIMUNDUR JÓNSSON og 
Marselía kona hans voru ættuð úr 
Strandasýslu. 

GUÐMUNDUR EINARSSON 
Guðmundssonar Sölvasonar hrepp- 
stjóra að Garði í Þistilfirði. Móðir 
Guðmundar var Guðrún Jónsdótt- 
ir Kristjánssonar og Guðrúnar 
Kristjánsdóttur; þau hjón bjuggu 
að Krossi í Fellum í N.-Múlasýslu. 
Kona Guðmundar Einarssonar var 
Kristín Benjamínsdóttir Kjartans- 
sonar frá Grímsstöðum í Þistilfirði. 

GUÐMUNDUR PÉTURSSON 
var fæddur í Arnardal í ísafjarðar- 


sýslu. Kona hans var Kristjana 
Jónsdóttir Halldórssonar bónda í 
Arnardal í ísafjarðarsýslu. 

JAKOB CRAWFORD Sigurðs- 
son ættaður úr Breiðafirði. Faðir 
hans var Sigurður Sakaríasson frá 
Heydalsá, kona hans hét Helga, 
Um ætt hennar er þeim sem þetta 
ritar ókunnugt. 

HALLDÓR EINARSSÖN frá 
Eyjaseli í Fellum í N.-Múlasýslu. 
Kona hans var Vilborg Gunnlaugs- 
dóttir frá Flögu í Breiðdal í Suður- 
Múlasýslu, dóttir þeirra, Helga, dó 
fullorðin. 

STEFÁN BJÖRNSSON Byron 
frá Svalbarði á Svalbarðsströnd 
við Eyjafjörð. Kona Stefáns var 
Guðbjörg Sigurðardóttir Sigurðs- 
sonar frá Kornhúsum í Hvalhrepp 
í Rangárvallasýslu. Kona Sigurðar 
og móðir Guðbjargar var Katrín 
Jónsdóttir. Systir Stefáns var 
Elízabet Freeman. (Sjá bls. 105). 

GUÐMUNDUR JÓNSSON Aust 
fjörð Þórarinssonar frá Viðarstöð- 
um í Hjaltastaðaþinghá. Móðir 
hans var Kristín Björnsdóttir sama 
bæ. Fyrri kona Guðmundar var 
Jóhanna Sigurðardóttir úr Mjóa- 
firði í S. Múlasýslu. 

JÓN HANNESSON Jónatans- 
sonar. Kona Hannesar var Sigríður 
Jónsdóttir. Þau hjón bjuggu um 
tímabil í Selhaga í Húnavatnssýslu 
Ósk kona Jóns var fædd 1844 í 
Mjóabóli í Dalasýslu, dóttir Þor- 
leifs Þorleifssonar bónda á ofan- 
nefndum bæ og konu hans Mál- 
fríðar Jónsdóttur. 



VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


231 


MAGNÚS FREEMAN JÓNS- 
SON Jónssonar, er eitt sinn bjó að 
Garðsá við Eyjafjörð, og Guðrúnar 
Jónsdóttur Halldórssonar, er síðast 
bjó í Árbót í Aðal-Reykjadal. 

ÁRNI FREEMAN MAGNÚS- 
SON var sonur ofannefndra 
hjóna og kom til þessa lands 1884, 
ásamt föður sínum. Kona Árna var 
Jónína Elízabet Björnsdóttir Jóns- 
sonar frá Dálkstöðum við Eyja- 
fjörð. Móðir Elízabetar var Soffía 
Sigurðardóttir Þorsteinssonar. Sig- 
urður faðir hennar var bróðir séra 
Hjálmars er síðast var prestur að 
Kirkjubæ í Hróarstungu. Fríman 
var skírnarnafn Árna, en ekki 
tökunafn. 

SIGURÐUR MÝRDAL Jónsson 
Guðmundssonar. Kona Jóns var 
Anna Sigurðardóttir frá Lamba- 
stöðum í Álftaneshrepp í Mýra- 
sýslu. Kona Sigurðar er Sigríður 
Guðmundsdóttir Vestman Guð- 
mundssonar og konu hans Guðrún- 
ar Guðmundsdóttur frá Jarðlang- 
stöðum í sömu sýslu. 

FINNBOGI ÞORGILSSON 
Árnasonar frá Rauðamel í Hnappa- 
dalssýslu. Hann var með fyrstu 
innflytjendum 1887. Móðir Finn- 
boga og kona Þorgils var Guðrún 
Narfadóttir frá Rauðamel; synir 
þeirra hjóna komu með þeim, þeir 
Björn Magnús og Finnbogi. Kona 
Finnboga var Málfríður dóttir Jóns 
Hannessonar. (Sjá bls. 104). 

JÓN EIRÍKSSON, sonur Eiríks 
bónda á Kárastöðum í Mýrasýslu. 
Kona Jóns var Elín Þorsteinsdóttir 
frá Skarði í Rangárvallasýslu. 


BJÖRN JÓNSSON Þórarins- 
sonar frá Viðarstöðum í Hjalta- 
staðaþinghá. Móðir Björns var 
Kristín Björnsdóttir frá Viðarstöð- 
um. Kona Björns var Stefanía Sig- 
fúsdóttir frá Gilsárvallahjáleigu í 
Borgarfirði eystra. 

TORFI JÓNSSON Torfasonar 
úr Borgarfirði eystra. Kona hans 
Jórunn Jónsdóttir, systir Björns 
Jónssonar. (Sjá bls. 106). 

FRIÐRIK (Fred) J. OLSEN er 
fæddur í Winnipeg. Faðir hans var 
Ólafur Ólafsson (Olsen) frá Vestur 
Súlunesi í Mela og Leirárhrepp í 
Borgarfjarðarsýslu. Móðir Frið- 
riks var Helga Guðmundsdóttir 
frá Freyjukoti í Borgarfjarðar- 
sýslu. Þau hjón giftust í Lockport 
Nova Scotia 1876. Námu land í 
Markland, N. Scotia. Friðrik er 
giftur Ágústu dóttur Björns Jóns- 
sonar Þórarinssonar frá Viðarstöð- 
um í Hjaltastaðaþinghá. (Sjá bls. 
106). Kona Björns var Stefanía 
Sigfúsdóttir frá Gilsárvallahjá- 
leigu, Borgarfirði eystra. 

GUÐMUNDUR ISBERG. For- 
eldrar Ásbjörn Sigurðsson og kona 
hans Guðrún Erlendsdóttir frá 
Þorgrímsstöðum í Breiðdal Suður- 
Múlasýslu. Kona Guðmundar var 
Margrét Ólafía Guðmundsdóttir 
Finnbogasonar og Guðlaugar frá 
Þorgrímsstöðum í Breiðdal í Suður 
Múlasýslu. 

BESSI TÓMASSON Jónssonar 
frá Hermundarfellsseli í Þistilfirði. 
Móðir Bessa var Helga Bessadóttir. 
Kona Bessa var Járnbrá Benja- 
mínsdóttir Kjartanssonar frá 


232 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


Grímsstöðum í Þistilfirði; þau 
hjón hvíla í Mikleyjarkirkjugarði. 

BJÖRN HÖRDAL er sonur 
Þorsteins Jónssonar (Sjá bls. 91) 
sonar Jóns hreppstjóra 1 Hlíð í 
Hörðudal. Móðir Björns var Ragn- 
hildur Jónsdóttir frá Öxl í Snæ- 
fellsnessýslu. Björn er giftur hér 
í byggð Sigríði Jónasdóttur Hall- 
dórssonar. (Sjá bls. 96). 

GUÐMUNDUR STEFÁNSSON 
Kristjánssonar, ættaður úr Þistil- 
firði. Kona hans var Jónína dóttir 
Halldórs Jónssonar og konu hans 
Guðnýjar úr Þistilfirði. (Sjá bls. 
95). Uppeldisdóttir þeirra hjóna er 
Sigurlaug Jóhannsdóttir Björns- 
sonar, nú gift Bjarna Nordal. 

SVEINN SVEINSSON og kona 
hans Kristín fluttu hingað 1887, 


bjuggu þrjú ár í Norður-byggðinni 
og eitt ár í Grunnavatnsbyggðinni. 
Ætt þeirra er ókunn. 

JÓN HÖRDAL Jónsson Svein- 
björnssonar frá Hóli í Hörðudal í 
Dalasýslu. Móðir Jóns hét Stein- 
unn úr sömu sveit. Kona Jóns var 
Halldóra Baldvinsdóttir Arasonar 
frá Víðidal 1 Húnavatnssýslu. 

Jón Hördal sonur ofannefndra 
hjóna var giftur Kristjönu dóttur 
Jóns Sigfússonar. (Sjá bls. 46). 

GUNNAR HÓLM. Foreldrar 
Jón Stefánsson og Lára Þórðar- 
dóttir, þau bjuggu í Hólalandshjá- 
leigu í Borgarfirði eystra. Kona 
Gunnars hét Guðný og var Stefáns- 
dóttir Abrahamssonar frá Bakka 
í Borgarfirði eystra. 


Fiskiveiðar á Manitobavatni 
á frumbyggjaárunum 


Eftir SKÚLA SIGFÚSSON 


Fáeinar línur um frumbyggja 
Álftavatns og Shoal Lake byggða, 
frá fyrstu árum byggðarinnar og 
afkomu þeirra. 

Þeir menn, sem komu hingað 
1887 voru allir fátækir og höfðu 
aðeins mjög fáar skepnur. Þeir, 
sem mestan gripastofn höfðu, 
áttu 3 eða 4 kýr og sumir ekki 
nema 1 eða 2. Var því afkoma 
þeirra ekki góð, og urðu þeir því 
að leita sér atvinnu, hvar sem hana 


var hægt að fá. Helzt var þá vinnu 
að fá við járnbrautarlagningu eða 
í bænum Winnipeg. Að vísu voru 
nóg veiðidýr hér í skógunum, en 
lítið var um nothæfar byssur og 
menn voru dýraveiðum óvanir og 
fórst það ekki sem hönduglegast, 
komu þær því ekki að miklum not- 
um. Af viltum fuglum var hér mik- 
ið; voru það mest endur, sléttu- 
hænsni og Orrar (Partridge) lítið 
eitt smærri en sléttuhænsni. 




VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


233 


Menn fóru því um haustið að 
búa sér til net og voru þau öll 
riðuð í höndunum og svo felld 
(seemed) flest 6 þuml. riði. Okkur 
var sagt að það væri mikið af fiski 
í Manitobavatni, og væri það hvít- 
fiskur og sérlega góður. Þetta 
reyndist að vera rétt og fóru menn 
strax fyrsta haustið að vatninu að 
ná sér í soðið til matar og svo fyrir 
vetrarforða, netin voru svo stutt, 
aðeins 15 til 20 faðmar, að ekki var 
veiðin mikil, enginn bátur var til 
hjá okkur það haust, því að ekki 
var borðvið hægt að fá nema í 
Winnipeg eða Stonewall, sem er 
lítið nær. Netin voru útbúin með 
steinum, sem bundnir voru á 
neðri tein netsins, en á efri tein- 
inn var stungið viðarkubbum svo 
sem tólf þuml. löngum, þyntum 
ofan í 1 þuml. í annan endann og 
svo sagað upp í þann enda svo sem 
2 þuml. og þeim svo stungið á efri 
teininn með 6 feta millibili til að 
halda netinu í sundur. Tveir stjóra- 
steinar, sinn á hvorum enda nets- 
ins og dufl. Þetta gafst allvel, en 
bát gátum við fengið að láni hjá 
Kynblendingum, sem voru hér fyr- 
ir, er við komum. Tveir drengir, 
Björn og Sigurður, synir Jóns 
Metusalemssonar. Helgi Einarsson 
og bróðir hans Kristján, synir 
Einars Kristjánssonar fóru um 
haustið að útbúa sig fyrir vetrar- 
veiðar. Fóru Helgi og Kristján til 
Narrows og voru þar yfir vetrar- 
mánuðina og gekk vel. Björn og 
Sigurður fóru í Birkieyju og fisk- 
uðu þar. Sá, sem þessar línur rit- 
ar fór líka til fiskiveiða og Jón 
Þorsteinsson frá Kirkjubóli í Norð- 
firði með honum, þeir félagar lágu 
í tjaldi þar til í febrúar og hættu 


þá. Plássið sem þeir voru á heitir 
Sugar Point (Sykurtangi). Ekki 
var mönnum þá kunnugt um að 
fiskur gekk á vorin upp í aila læki, 
sem runnu í Manitobavatn eftir að 
snjóa leysti, eða hvað auðvelt var 
að ná honum þar. En menn urðu 
þess strax varir fyrsta vorið og 
fóru þá að ná sér í fisk og tóku 
allflestir þátt í því. Ef einhverjir 
höfðu ekki net þá fengu þeir þau 
lánuð hjá þeim, sem átti þau. 
Reyndar þurfti hver ekki nema 
stuttan netstúf til að ná í allt sem 
hann vildi eða þurfti. Hér skal lýst 
lítillega, hvernig aðstaðan var þar 
sem mest var veitt. 

Vatn það, sem Álftavatnsbyggð 
dregur nafn af, er norðvestur af 
íslenzku byggðinni og um 10 mílur 
enskar austur af Manitobavatni; 
lækur rennur úr því í Manitoba- 
vatn og er ekki djúpur. Fiskur 
gengur upp eftir honum á vorin og 
er mjög mikil gengd af honum. Að- 
alveiðistöðin var IV 2 mílu frá 
Manitobavatninu. Menn fóru þang- 
að vanalegast með vinnu uxa sína 
(tvíæki) tóku þegar þar var komið 
kassann af vagninum, notuðu 
hann sem bát til að komast yfir, 
ráku niður hæl á vesturbakkanum 
settu við hann hölgd eða spýtu, 
sem hægt var að draga streng í 
gegnum, og draga svo netið að sér 
í honum til að taka fiskinn úr og 
leggja netið aftur. Eitt net var nóg 
og gaf manni nægilegt að gera. 
Ef gert var að fiskinum og hann 
slægður, var netið orðið nógu fult 
til að draga það á land aftur og 
hreinsa úr því. Menn fengu þann- 
ig oftast nóg yfir daginn fyrir ux- 
ana að draga heim að kveldi. Oft 
voru þar 20 pör af uxum og einn 



234 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


eða tveir menn með hverju. Flest 
sá ég þar 25 uxapör í einu. Þetta 
var mikil hjálp fyrir nýbyggja á 
þeim árum. 

Um veírarfiskiveiðar undir ís 

Fyrst framan af var aðferðin 
við fiskiveiðar á veturna afar erfið 
og köld vinna. Menn hafa netin 
vanalega jafnlöng, 40—50 faðma. 
Fyrsta holan var höggvin 2—-3 fet 
á lengd, svo er löngu borði smeygt 
ofan í hana og stefnt í þá átt, er 
leggja skyldi netið, þegar borðið 
er allt komið undir ísinn, er svip- 
ast eftir endanum á því, sem 
sést vel ef ísinn er glær; þá er 
önnur vök höggvin yfir endanum 
á borðinu og því svo ýtt áfram, þar 
til það er komið á enda. Þetta er 
endurtekið þangað til full lengd er 
fengin fyrir netið. Svo er haldið á- 
fram með næsta net og þar til 
langur strengur af netum er kom- 
inn í vatnið. Strengur er festur í 
borðið og dregst hann undir ísinn 
og er hann eða lykkja af honum 
tekin upp um vökina, þegar lengd- 
in á netinu er komin. Sama er gert 
um hvert netamót, nema í fyrstu 
og síðustu holunni, í þeim er að- 
eins einn endi, sem er festur í kló 
netsins og streng er hnýtt í, er net- 
in eru dregin. Stöng er vanalega 
sett í eitt hornið á vökinni sem 
nær í gegnum ísinn og spotti ofan 
í netið svo streng bætt við þann 
enda, þegar netinu er dýft, og þeg- 
ar búið er að draga það til baka 
þá er strengur bundinn í næsta net. 

Á fyrstu árum drógu menn ætíð 
berhentir, og var það kalt verk, 
þegar frostgrimdir voru. Nú nota 
allir menn vettlinga bæði við að 


leggja netin og greiða úr fisk, en 
stundum þurfa þeir 6—7 pör yfir 
daginn. ís getur orðið 4 til 5 fet hér 
á vötnunum í Manitoba og er þá 
mjög erfitt að færa net; þetta verð- 
ur þó að gera, ef vel á að veiðast. 

Fyrir mörgum árum eða um 
1930 fundu fiskimenn upp nýja að- 
ferð. Það er lítil vél, sem er sett 
niður í vök, er höggvin er í gegnum 
ísinn. Hún er sett þar niður í vatn- 
ið, strengur er bundinn í hana, svo 
þegar kippt er í strenginn létt, 
hleypur vélin áfram 2—3 fet í 
hvert sinn, og fer hún á fáum mín- 
útum fulla netlengd; þar er höggv- 
ið gat á ísinn og strengurinn eða 
lykkja af honum tekin upp. Sama 
er gert við næsta net og svo fram- 
vegis. Þessi nýrri aðferð er nú al- 
ment notuð og gerir verkið léttara 
og fljótara. Nú eru sumir farnir að 
nota ísbora til að bora göt á ísinn, 
sem knúðir eru af mótorvél. Ekki 
eru þeir samt almennt notaðir enn. 
Það sparar mikla vinnu og er líka 
fljótlegra. 

Sumarfiskiveiðar á Manitoba 
vatni. 

Sumarfiskiveiðar byrjuðu á 
þessu vatni sumarið 1891. Var það 
maður í Westbourne, er Small hét, 
sem setti gufubát á vatnið og 
nokkra seglbáta til sumarveiða. 
Það heppnaðist vel og var víst á- 
batasamt, því Hugh Armstrong 
frá Portage la Prairie fór líka að 
gera út mótor- og seglbáta og 
sömuleiðis Helgi Einarsson frá 
Narrows. Þá lagði Canadian North- 
ern Railway járnbraut að suður- 
enda vatnsins, sem átti aðallega að 
flytja fisk frá frystihúsi, sem 
byggt var í þorpinu Delta. í Delta 



VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


235 


var óheppilegt pláss, það stóð opið 
fyrir norðanvindum og fylti höfn- 
ina með sandi, þar er mikið út- 
grynni og að öllu leyti vond að- 
staða. Gufubátarnir héldu því mest 
til við Sugar Point eða Swan 
Creek, báðar þær hafnir eru aust- 
an vatnsins. Helgi byggði frystihús 
við Swan Creek. Hvítfiskur var 
mikill þá í vatninu, en ekki liðu 
mörg ár þar til hann minkaði svo, 
að allir hættu sumarveiðum og 
fiskimáladeildin í Ottawa aftók að 
veita sumarleyfi framar. 

Nokkrir íslendingar stunduðu 
veiðar þessi ár á seglbátum fyrir 
áðurnefnd félög. Flestir voru þeir 
úr Siglunes- og Narrowsbyggðum. 
Eftir að sumarveiði hætti voru 
fiskiveiðar fyrir hvítfisk mikið 
stundaðar á veturna og höfðu 
margir mikið upp úr þeim, en 
vatnið er lítið í samanburði við 
sum stórvötnin í Canada, aðeins 
um 3000 fermílur að stærð, og 
mátti heita að hvítfiskur væri all- 
ur búinn úr vatninu 1925, en mik- 
ið var samt af öðrum fiski í þessu 
vatni og verður framvegis því 2 
fiskiklök eru þar og er árlega 
klekjað út eitt hundrað og fimmtíu 
milljónum af nálfiski, sem er 
sleppt lausum á hverju vori. Marg- 
ir vetrarfiskimenn vinna sér inn 
góða peninga hér enn. Ekki er of- 
sagt að yfir 1000 fiskimenn starfi 
og hafi atvinnu af fiskiveiðum ár- 
lega. Sum árin hefir þessi afli ver- 
ið yfir átta milljón pund. Hefir 


verð fyrir nálfisk til fiskimanna 
orðið yfir 25c. pundið. Síðastliðinn 
vetur varð verðið hæst 20c. Fleiri 
fiskitegundir eru í vatninu, (Pike) 
gedda, (Tulibee) birtingur, Perch, 
Sauger og Sucker; þessi síðast- 
nefnda fiskitegund er ekki verzl- 
unarvara. 

Á fyrri árum var allur vetrar- 
fiskur seldur frosinn, pakkaður í 
kassa, sem taka 120 pund og er 
hann mest allur sendur á Banda- 
ríkjamarkað. Fyrst var farið að 
senda ófrosinn fisk á þennan 
markað af þessu vatni veturinn 
1915, og má ég fullyrða að Helgi 
Einarsson byrjaði á þeim viðskipt- 
um. Stuttu síðar fór J. H. Jónsson 
frá Oak Point til þess og síðar 
margir fleiri. Þessi ferski fiskur er 
pakkaður í kassa, sem innihalda 50 
pund af fiski. ís er látinn í botn- 
inn og ofan á, svo er hann sendur 
með hraðlest, til einhverra af stór- 
borgunum í Bandaríkjunum. Mest 
fer til New York, Chicago, Phila- 
delpia og víðar. Það má heita að 
90% af öllum Manitobafiski sé 
sendur suður þangað. 

Það hefir máske verið óþarfi að 
skrifa ofanritaða grein fyrir fólk 
í þessari byggð, en þessi bók verð- 
ur send eða seld á íslandi. Munu 
sumir þar hafa gaman af að heyra 
um verknaðarhætti hér vestra, og 
með það í huga hefir þessi litla 
tilraun verið gerð að skýra frá 
fiskiframleiðslu hér á Manitoba- 
vatni. 


236 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


Fiskiveiðarnar í Manitoba 

Útdráltur úr erindi fluilu fyrir 
,,The Winnipeg Board of Trade", 7. mars, 1946 

Eftir PAUL REYKDAL 


Umtalsefnið, sem mér hefir ver- 
ið falið til íhugunar í dag, eru fiski- 
veiðarnar, sem í aðaldráttum fjall- 
ar um Sögu fiskiveiðanna, þýðingu 
þeirra og verðmæti fyrir Manitoba 
og Winnipegborg, vandamál fiski- 
veiðanna, og að síðustu framtíð 
fiskiveiðanna. Að fara nákvæm- 
lega inn í öll þessi atriði mundi 
taka lengri tíma en mér er ætlaður, 
svo ég ætla að reyna að gefa ykkur 
stutt yfirlit yfir aðalatriðin sem 
liggja fyrir til umræðu. 

Fyrstu endurminningar, sem 
ég hefi um fiskiveiðar, eru frá þeim 
tíma, er ég var unglingur fyrir 
meira en fimtíu árum og var að 
hjálpa til að riða net úr netjagarni. 
Þegar við höfðum lokið við tvo eða 
þrjá netjastúfa, svo sem tuttugu 
faðma langa, héldum við að við ætt 
um býsna mikla útgerð. Við fór- 
um með þessi net niður að læk, er 
fellur úr Manitobavatninu, fleytt- 
um okkur yfir á vagnkassa og rák- 
um hæla með járnhring í niður í 
lækjarbakkann hinumegin ; rend- 
um svo snæri í gegnum hringinn, 
og drógum þannig netin fram og 
til baka. Þegar við fengum veiði, 
teymdum við uxana þangað, köst- 
uðum fiskinum í vagninn og keyrð- 
um heim. Sumt af veiðinni hertum 
við og sumt söltuðum við til heim- 
ilisnota. 

Á haustin fórum við í litlum 


róðrarbát út á vatn og lögðum net- 
in, höfðum steina fyrir sökkur og 
víðibúta fyrir flotholt. Þessi fiskur 
var einnig saltaður til heimabrúks. 
Að vetrinum voru netin dregin 
undir ísinn, og fiskinum hrúgað 
saman á vatninu. Þegar við héld- 
um að við hefðum nóg í vagn- 
hleðslu, festum við vagnkassa á 
sleða, spentum uxana fyrir, hlóð- 
um kassann fullan af fiski og 
keyrðum af stað til markaðs. Við 
lögðum tuttugu til tuttugu og fimm 
mílur af landi undir fót með fimm- 
tán hundruð til tvö þúsund punda 
hlassi, og var það hið mesta sem 
uxarnir gátu dregið á þeirrar tíð- 
ar vegleysum. Þegar við komum 
austur í bygðina nálægt Stone- 
wall seldum við bændunum þar 
sumt af veiðinni, en afganginn fór- 
um við með til Winnipeg og seld- 
um þar fyrir hvað sem fáanlegt 
var, svo að við gætum keypt fyrir 
það aðrar lífsnauðsynjar. 

Þessar endurminningar taka 
mann aftur í tímann til ársins 1844, 
þegar allar fiskiafurðir Canada 
námu aðeins 125,000 dollurum. Ár- 
ið 1943 námu fiskiveiðarnar 86 
milljónum dollara, og á þessu ári 
(1946) fara þær yfir 100 milljónir. 
En af því að við verðum að binda 
okkur við Manitoba aðeins, skal ég 
reyna að gefa yfirlit yfir fiskifram- 
leiðsluna þar. 




VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


237 


í vertíðinni 1931—32 nam fiski- 
veiðin í Manitoba 17,000,000 punda, 
sem seldist fyrir $1,120,000. Fram- 
leiðsla og sala jókst árlega frá þeim 
tíma fram að 1940—41, þegar veið- 
in nam alls 38,886,000 pundum og 
var seld fyrir tvær og þrjá fjórðu 
miljón dollara. Árin 1942—43 féll 
veiðin niður í 33,000,000 pund og 
seldist fyrir $4,500,000. Og 1944—45 
féll hún enn niður í 28,000,000 
punda og var seld fyrir $3,200,000. 
Þetta var að nokkru leyti því að 
kenna, að stjórn Bandaríkjanna 
setti hámark fyrir öll þrjú sléttu- 
fylkin, jafnframt því sem engin 
takmörk voru sett hinum sex fylkj- 
unum, né heldur öllum fjörutíu 
og átta ríkjum sambandsins. 1 
þessu sambandi vil ég geta þess, að 
95% af öllum Manitoba fiski er 
seldur í Bandaríkjunum. Veiðin á 
árunum 1945—46 verður hærri en 
í fyrra, og með núverandi verð- 
lagi er óhætt að segja, að öll fiski- 
sala fylkisins muni nema $6,000, 
000 . 

Á Winnipegvatni eru þrjár ver- 
tíðir. í sumarvertíðinni, júní og 
júlí, er leyft að draga 3,000,000 
pund af hvítfiski, og ganga til þess 
150 fjögra-mannaför, mótor knúð, 
frá átján verstöðvum. Þá er haust- 
vertíð í september og október, og 
ganga þá frá ellefu til tólf hundruð 
bátar frá fimmtíu stöðvum, og að 
síðustu er vetrarvertíðin, frá nóv- 
ember og fram í mars, þegar frá 
ellefu til tólf hundruð manns 
stunda fiskidrátt á Winnipegvatni. 

Ég skal í stuttu máli gefa yður 
hugmynd um áhöfn og verðgildi 
hennar við fiskiveiðar á Winnipeg 
vatni. Er þá fyrst að telja 175 vél- 
báta, sem kosta frá þrettán til tutt- 


ugu og fimm hundruð dali hver. 
Aðeins 150 af þeim eru í förum í 
hvítfisksvertíðinni. Með því að 
sumir þessir bátar eru farnir að 
eldast virði ég þá á $1200 dali 
hvern eða alls $210,000. Á hverjum 
bát eru þrjátíu til þrjátíu og þrjú 
net. Með sökkum og flotholtum 
kostar hvert um sig kringum 25 
dali, og með þrjátíu á bát hvern 
$750.00, eða 112,500.00 alls fyrir 150 
báta. Þá eru ellefu fiskiflutnings- 
skip á vatninu, sem kosta stórupp- 
hæðir. Ef hvert þeirra er virt á 
$20,000.00 þá nema þau alls $220, 
000 . 00 . 

Alls eru 1200 fleytur á Winni- 
pegvatni. Sumar hafa utanborðs- 
hreyfla, aðrar innanborðs. En allur 
fjöldinn er dreginn af venjulegum 
gasvélabátum. Ef hver þessi fleyta 
er virt á 50 dali, þá koma þær all- 
ar upp á $60,000.00. Veiðarfærin 
koma upp á $250.00 fyrir hvern bát, 
og fyrir 1100, sem gerðir voru út á 
síðasta hausti, verður það samtals 
$275,000.00. 

Við Winnipegvatn eru átján 
hvítfiskiver, sem að jafnaði munu 
kosta $6000.00 hvert; það verður 
samtals $108,000.00. Þá eru fimm- 
tíu haustfiskiver, sem kosta að 
meðaltali $1000.00 hvert eða sam- 
tals $50,000.00. 

Að meðaltali mun útgerð hvers 
fiskimanns kosta í vetrarvertíðinni 
um 300 dali, en allur þorri þeirra 
eiga útbúnað frá fyrri tímum, svo 
sanngjarnt mun að'meta kostnað- 
inn $400.00 á mann. Fyrir 1100 
menn, sem stunduðu þar fiskiveið- 
ar í fyrra nemur þetta $440,000,00. 
En fyrir alla útgerðina í Winnipeg 
vatni fyrir árið verður upphæðin 
$1,485,500.00. 



238 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


í Manitoba eru sjötíu og níu 
fiskivötn. í mörgum þeirra er fisk- 
að til sölu og útflutnings, en öðrum 
ekki. Við þau, sem fiskað er í í stór- 
um stíl, eru stöðvar, fiskibátar, 
flutningsskip o. s. frv., auk netja. 
Með því að Winnipegvatn fram- 
leiðir í kringum helming alls fiskj- 
ar í Manitoba, er sanngjart að á- 
ætla útgerðina við öll önnur vötn 
í fylkinu á $1,000,000.00. 

Fimm hundruð flutningsbílar 
eru notaðir í sambandi við fiski- 
veiðarnar í Manitoba. Þeir smæstu, 
sem bera aðeins hálft tonn, kosta 
frá tíu til tólf hundruð dali, aðrir, 
t. d. vagnar með Diesel-vélum, 
kosta frá átta til tíu þúsund dali 
hver, svo ekki er ofhátt að virða 
þá að meðaltali $2000.00 hvern, eða 
eina milljón dali alla fimm hundr- 
uð vagnana. Auk þessa eru um 
hundrað skriðdrekar (Caterpillar 
Tractors) í fylkinu við fiskflutn- 
ing. Þeir kosta frá $5000 til $10,000, 
00 hver, eða sem næst $800,000.00 
samtals. Sleðar, eldhúsvagnar og 
önnur áhöld fyrir hverja dráttar- 
vél nema fullum $2000.00 eða als 
$200,000.00. Nemur þá öll fiskiút- 
gerð fylkisins samtals $4,485,500.00. 
I þessu eru ekki talin vélsleðar 
(snowmobiles), hestar, hundar, flug 
vélar, veiðileyfi, leigur o. s. frv. Ef 
þetta er tekið með í reikninginn 
verður heildarkostnaður við fiski- 
útgerðina í Manitoba vel yfir fimm 
milljónir dala. 

Útgerðarmönnum í fylkinu 
voru veitt 5,435 veiðileyfi á þessu 
ári. Þetta tekur ekki með í reikn- 
inginn aðra, en þá, sem atvinnu 
hafa við fiskiiðnaðinn. í hverju 
fiskiveri eru allmargir landmenn, 
sem annast pökkun, mörkun, og 


flutning, skrifstofufólk í Winni- 
peg, menn sem búa til flotholt, (af 
þeim eru ein milljón seld árlega), 
smíða báta, riða net, sjá um vöru- 
geymslu o. s. frv., sem eykur að 
miklum mun tölu þeirra, er at- 
vinnu hafa af fiskiveiðunum. Við 
þetta leyfi ég mér að bæta, að fiski- 
veiðar í Saskatchewan og Alberta 
nema til samans í kringum tveim 
þriðju á borð við Manitobafram- 
leiðslu, og mikill hluti þeirrar 
veiði er höndlaður af fiskifélögum 
í Winnipeg. 

Þetta er þá í stuttu máli yfir- 
lit yfir sögu og rekstur fiskiveið- 
anna og þýðingu þeirra fyrir fylk- 
ið og Winnipeg. Þá komum við að 
vandamálunum. Þau eru svo mörg, 
að ég vil aðeins benda á fáein. 

Sex sundurgreindir flokkar 
manna starfa í sambandi við fiski- 
veiðarnar. Fyrstir eru sjálfir fiski- 
mennirnir, sem draga veiðina á 
land. Næst eru verzlunarmennirn- 
ir, sem selja veiðarfærin. Þá eru 
fiskisölufélögin í Winnipeg, sem 
leggja fram fé til kaupmanna, er 
leggja til nauðsynjar fiskimann- 
anna. Svo eru heildsöluhúsin í 
Bandaríkjunum. Þar næst eru víxl- 
arar, sem kaupa af heildsölunum, 
og selja aftur til smásalanna, sem 
að endingu selja neytendum. Þrátt 
fyrir það, að allir þessir flokkar 
manna eru viðriðnir fiskiframleiðsl 
una, hefir ekki áður, og á sér enn 
ekki stað, sú samvinna, sem nauð- 
synleg er til að koma þessari fram- 
leiðslugrein í viðunanlegt horf 
Það er ekki óalgengt, að fiskimað- 
ur láti annars flokks vöru í kass- 
ana og heimti hæsta verð fyrir, af 
því að hann skuldar kaupmannin- 
um, sem svo sendir hana áleiðis tii 



VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


239 


hins næsta af sömu ástæðum. Ein- 
hversstaðar á leiðinni rís óánægja, 
sem oft er á rökum bygð, og af 
því að þetta á sér stað, þá koma 
stundum umkvartanir, sem ekki 
eru ávalt sanngjarnar. Alt þetta 
skapar óánægju, sem afstýra þarf 
og laga eins fljótt og unt er. Það 
er ekki óalgengt — eða var ekki 
óalgengt meðan New York átti 
meiri þátt í fiskisölunni en nú — 
að sumir menn fengju aðeins 12c. 
fyrir pundið, þegar aðrir fengu 
eins hátt og 45c. fyrir pundið á 
sama tíma. Mismunurinn lá vitan- 
lega í vörugæðunum. Því fyr sem 
strangara eftirlit á sér stað, svo 
ekki verði send á markað nema 
fyrsta flokks vara, því fyr kemst 
markaðurinn í betra horf, og því 
fyr hverfur sú tortrygni, sem nú 
á sér stað. 

Stundum kemur það fyrir, að 
fiskimenn við Winnipegvatn fara 
út með öll sín net, leggja þau, og 
stórviðri skellur á. Netin reka í 
grjóturðir eða trjárætur, og þegar 
storminn lægir, eru netin eyðilögð. 
Þá rís sú spurning, hvort beri að 
styðja þá til áframhalds eða láta 
þá hætta og taka skaðann, sem af 
þessu leiddi. Venjulegast er að láta 
þá fá netin að nýju, og ef tekju- 
halli er við vertíðarlok, að strika 
hann þá út í sumum tilfellum. 
Stundum fara fiskimenn snemma 
vetrar út á þunnan ís, og leggja 
netin. Stormur blæs, brýtur upp ís- 
inn og það sama skeður — netin 
týnast. Fiskimaðurinn stendur eft- 
ir tómhentur og fær þá venjulega 
aðra útgerð, og það sama endur- 
tekur sig. í samfleytt fimmtíu ár 
hefi ég, að ég held, þekt hvern ein- 
asta mann, sem keypt hefir og 


höndlað fisk hér um slóðir. Sumir 
af þeim eru nú gengnir til hinstu 
hvíldar, en enginn þeirra, svo ég 
til viti, hefir eftirlátið fjölskyldu 
sinni nokkuð sem um munaði, þeg- 
ar hann dó. Ég er að vona, að fram- 
tíðin fari mýkri höndum um þá, 
sem enn lifa og atvinnu hafa af 
fiskiveiðum. 

Hér er eitt dæmi, sem skeði 
fyrir skemstu. Hér í norðvestur 
liggur veiðivatn, sem Winnipeg 
fiskiverzlanir hafa lagt fjórðung 
úr milljón dollara 1 að starfrækja. 
Fyrir ekki löngu síðan var dregið 
$400,000.00 virði af fiski úr því. í 
haust féll þriggja feta djúpur snjór 
á fjögurra þumlunga þykkan ís. 
Frostið er langan tíma að komaat 
í gegnum svona djúpan snjó. 
Snemma í janúar lögðu tvær út- 
gerðir af stað til að ryðja þangað 
veg, yfir keldur, ár og stöðuvötn. 
Það tók þessa menn tíu daga, að 
komast þangað, og bættust þá tveir 
aðrir í hópinn. Þegar þeir voru 
komnir um tuttugu mílur út á 
vatnið brotnaði ísinn, og sökk ein 
dráttarvélin með manninum og 
allri áhöfn niður á tvö hundruð 
feta dýpi. Maðurinn drukknaði. 
Þrír, með allri áhöfn, snéru til 
baka, en einn hélt áfram — sagð- 
ist hafa farið þangað til að flytja 
fisk. Hann var fimm vikur á vatn- 
inu, ruddi brautir fyrir sjálfan sig 
og aðra, og þegar því var lokið, 
rendu aðrir í kjölfar hans. Mikið 
af þessum fiski er komið af vatn- 
inu, og vonandi kemst megnið af 
honum til markaðs, fyrir tilstilli 
þessa eina manns, sem hafði djörf- 
ung og þrek til að halda áfram, 
þegar aðrir gáfust upp. Þessi mað- 
ur hefir haldið áfram hvíldarlaust 







240 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


í einn til tvo sólarhringa í einu, 
vansvefta og blautur upp í mitti. 
(Maður þessi er Sveinn Sigfússon, 
sonur Skúla Sigfússonar að Lund- 
ar). 

Enn annað vatn liggur þar vest- 
ur frá með $50,000.00 virði af fiski 
ofan á ísnum. Lítið útlit var fyrir, 
að hægt yrði að komast þangað. 
En þessi sami maður ruddi þangað 
braut, og er nú fiskurinn á leiðinni. 
Núna fyrir fjórum dögum sukku 
dráttarvél og maður á tvö hundruð 
feta dýpi. Þrjár aðrar dráttarvél- 
ar hafa sokkið í þetta vatn, en 
mönnunum verið bjargað. 

Þetta er nú sumt af vandamál- 
um fiskiframleiðslunnar. Um fram- 
tíð hennar vitum við auðvitað ekki 
— hún liggur í kjöltu guðanna. En 
sagan sýnir oss, að framfarir hafa 
átt sér stað, afurðirnar hafa aukist 
ár frá ári, með örfáum bakföllum 
í einstöku vertíð, og það er skoðun 
mín, að fiskiveiðarnar þróist og á- 
góðinn haldi áfram að aukast. Það 
eru enn til ónumin vötn, full af 
fiski, í Norðvestur landinu og öðr- 
um fjarlægum landshlutum Can- 
ada, sem ekki hefir verið hægt að 
hagnýta vegna samgönguörðug- 
leika. Þá örðugleika má yfirstíga 
með flugvélum, sem flutt geta 
þungar byrðar. 

Það er löng leið staðfest í milli 
sameykis uxanna, sem dregið gátu 
1500 til 2000 punda vagnhlass og 
ferðast tuttugu til tuttugu og fimm 
mílur á dag, og dráttarvélanna, 
sem draga í einu tuttugu til fimm- 
tíu smálestir og geta runnið hundr- 
að mílur á dag. En þó er enn meiri 
munur í milli dráttarvagnsins og 
flugvélarinnar, sem lyft getur í 
einu alt að fimmtíu smálestum, og 


flogið 150 til 200 mílur á klukku- 
stund, og á því byggist, að mínu 
áliti, framtíð fiskiveiðanna. Ef við 
getum flutt í loftinu fiskinn, sem 
dreginn er 1 dag, og haft hann á 
sölutorginu á morgun, verða yfir- 
stígnir margir örðugleikar liðna 
tímans, að því er snertir vörugæði 
og verðhækkun fiskiafurðanna. 
Viðbætir 

Saga fiskiveiðanna í Manitoba 
væri eigi fullsögð, ef íslendinga 
væri þar eigi getið, mannanna, sem 
mest hafa stundað þær, síðan þeir 
fluttust til Canada, og stuðlað 
meira en nokkrir aðrir að viðgangi 
þeirra. Árið 1928 var helmingur 
allra fiskimanna í Manitoba íslend- 
ingar. Þeir drógu á land áttatíu 
prósent alls fiskjar, sem veiddist í 
vötnum fylkisins. Síðan hefir ann- 
ara þjóða fiskimönnum fjölgað ört 
og farið fram undir leiðsögn ís- 
lendinga. Islenzkum fiskimönnum 
hefir ekki fjölgað að sama skapi, 
svo nú nema þeir aðeins fjörutíu 
prósentum allra útvegsmanna í 
fylkinu; en þeir veiða enn helming 
alls aflans. 

íslendingar eru brautryðjendur 
að eðlisfari, og hvenær sem nýtt 
veiðivatn hefir verið uppgötvað, 
hafa þeir orðið fyrstir manna til að 
leggja net sín þar. Þeir hafa, samt 
sem áður, ekki ávalt haft þann 
hagnað af atorku sinni og árvekni, 
sem þeir áttu skilið. Og ein ástæð- 
an fyrir því er sú, að mörg af þess- 
um vötnum er erfitt að sækja, og 
kostnaðurinn við flutninginn mun 
meiri, en áætlað var í fyrstu. Það 
er ekki fyr en brautir hafa verið 
ruddar til þessara vatna, að ágóði 
fæst af veiðunum. 

Útgerðarmenn úr Lundarbygð- 






VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


241 


inni hafa að jafnaði byrjað veiðar 
í Manitobavatninu, af því það er 
næst heimilum þeirra. Og þó það 
sé smátt í samanburði við sum önn- 
ur veiðivötn, hefir mest af ófryst- 
um fiski verið flutt þaðan til mark- 
aðar, sem stafar að nokkru af því, 
að járnbrautir liggja að því beggja 
vegna. 

En af því veiðar eru leyfðar við 
það vatn aðeins að vetrinum, þá 
leita fiskimenn þaðan tíðum í fleiri 
áttir, og hafa orðið fyrstir til að 
reyna önnur vötn. Meðal þeirra má 


einkum nefna Hreinsvatn (Rein- 
deer Lake) í Saskatchewan fylk- 
inu. Margar tilraunir hafa verið 
áður gjörðar, af annara þjóða 
mönnum, að hafa útveg við þetta 
vatn, en ávalt mishepnast. Að lok- 
um fór hópur íslenzkra fiskimanna 
frá Lundar þangað árið 1941 og 
drógu tíu sinnum meiri fisk á land 
á fyrsta árinu en nokkrir aðrir 
höfðu áður gjört á jafn löngum 
tíma áður. Síðan hefir veiðin úr 
Hreinsvatni verið meiri en úr 
nokkru öðru vatni í Saskatchewan. 



242 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


Fyrsta dráttarvélin 



Fyrsta vél, sem flutt var inn í 
þessar byggðir og ætluð var til 
plæginga, var eign þeirra félaga, 
Kristjáns P. Bjarnasonar og Þor- 
steins Goodman, er áttu heima í 
Grunnavatnsbyggð. Var það „Case“ 
gufuvél 25 hesta dráttarafl, með 
36 þumlunga breiðum hjólum. Mun 
vél þessi hafa verið ein af þeim 
fyrstu, sem var sérstaklega byggð 
fyrir plægingar; keyptu þeir fé- 
lagar hana árið 1909 ásamt plógum 
og öðrum útbúnaði. 

Ástæðan fyrir því að þeir lögðu 
út í þetta stóra fyrirtæki var sú, 
að margir voru komnir á þá skoð- 
un að griparæktin ein væri ekki 
nóg, það þyrfti einnig að yrkja 


landið, en það var næstum ókleyft 
með hestum og uxum, því landið 
var grýtt og skógi vaxið. Á þessu 
sama ári flutti bóndi í byggðina, 
sem hét John Popplewill, hann 
kom frá Ontario, og ætlaði að 
plægja land sitt með átta efldum 
hestum, honum tókst það ekki, 
braut verkfærin og hestarnir upp- 
gáfust. Fyrsta verk þeirra félaga 
var að plægja hundrað ekrur fyrir 
þennan mann. Unnu þeir að plæg- 
ingum fyrir bændur í báðum byggð- 
unum næstu fjögur sumur. Sigldu 
fleiri í kjölfar þeirra. Með fjölgun 
véla inn í byggðirnar, vaknaði 
meiri áhug i fyrir jarðrækt hjá 
mönnum yfirleitt. 








VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


243 


Ferðapistlar 

Eftir MAGNÚS MARKÚSSON 


pessi kosningabragur, cr hér kemur almenningi fyrír sjónir, er ortur af skáldinu, 
Magnúsi Markússyni í skrásetningarferð, fyrir fylkiskosningamar 1908. f ferðinni tóku 
þátt Baldvin Baldvi?isson, Páll Reykdal, Magnús Markússon og SkúU Sigfússon. Baldvin 
var þá fylkisþingmaður okkar fyrir G-imli-kjördœmi. Álftavatns- og Grunnavatnsbyggð- 
ir voru þá partar af Gimli-kjördœminu. Bragurinn var ortur hér og er því að nokkru 
leyti sveitabragur byggðanna; hann hefir ekki verið prentaður fyrr, og er því settur hér 
svo að hann falU ekki í algerða gleymsku. Bragwrinn lýsir því vel, hvað menn gátu 
unnið vel samam þó þeir hefðu mismuna?idi skoða?vir á pólitískum málum þess tíma. Auk 
iþess er hann vei ortur, og má vel brosa að gamninu, er þar kerrmr fram. 



Nú skal greina garpa fjóra, 
greiða sem að keyrðu jóra 
vítt um byggð með virðing stóra, 
vanir lífsins orrahríð. 

Baldvinsson og Reykdal reistu 
Roblin flagg og völdum treystu, 
yfir vegi gleiðir geystu; 
görpum brosti heilla tíð. 

Magnús þar og Skúli skreyttu 
skatna för og hreysti beittu, 
fram að merki frelsis þeyttu, 
fúsir til að benda lýð. 


Kristján heitir höldur valinn, 
háan byggir rausnar salinn, 
hann er dyggur „Tory“ talinn 
týhraustur með ráðin góð; 
þangað Reykdal hélt með hraða, 
hugði „grittum" vinna skaða, 
fór í sinni bók að blaða, 
bretti stél og hló við fljóð. 

Fram var borinn beini góður, 
brostu sætar hringatróður; 
stjórnarinnar skjala skjóður 
skrjáfuðu með voða hljóð. 




244 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


Kristján bónda kvöddu glaðir 
kappar snjallir hertýgjaðir; 
fákar stukku hlaupa hraðir 
hrjóstrug þó að væri braut. 
Baldvinsson og Reykdal ræddu, 
réðu ferð og veginn þræddu, 
frá sér dýr og fugla hræddu, 
fylltir Roblins-stjórnar graut. 

Eftir fóru hraustir hinir 
hreinlundaðir fólksins vinir 
Skúli og Magnús; dimmir dynir 
drundu um grundir, hæð og laut. 

Roblinsstjórnar skrínin skröltu 
skaðvænleg í Reykdals kjöltu; 
fram þar knáir fákar töltu 
flóa, grundir, skóg og hraun. 
Stofnar fuku, stormur buldi, 
storðu nísti heljar kuldi, 
myrkur jörð og himinn huldi, 
hér var sár á ferðum raun. 

Allt sem lifði fór á flótta, 
feykilegum hrifið ótta. 

Kvað við rödd af þungum þótta: 
þetta eru Roblins synda laun. 

Nóttin dimma foldu faldi; 
flaskan kom að góðu haldi; 
söng í háu himinn tjaldi 
hræðilegur þrumu gnýr; 
fákar traustir féllu niður; 
ferðin tepptist, það fór miður; 
engu sýndist gefinn griður, 
góðu ráðin voru dýr. 

Brustu tré í blindhríðinni, 

Baldvin þá í fyrsta sinni 
bað til guðs að bölið linni. 

Bognar flest þá neyðin knýr. 

Reykdal, vísdóms ráði fylltur, 
reisti fáka sinnis trylltur, 
mælti: aldrei var ég villtur, 
víða hvar sem fór um grund. 


Nú má enginn neitt sér hlífa, 
nú skal héðan burtu svífa, 
norðan skæð þó drynji drífa 
dapra yfir nætur stund; 

Stefáns bónda höll skal hitta, 
hann þó teljist meðal „gritta“, 
gestum vill hann stríðið stytta 
stórhöfðingja gæddur lund. 

Stundi fold en stormur geisti, 
styrk og fjör úr æðum kreisti. 

Þá var drengjum þörf á hreysti, 
þrumdu kvalahljóð um völl. 

Hölda mæddu þúsund þrautir, 
þrutu pólitískar flautir. 

Yfir svalar synda brautir 
sýndust þrotin ráðin öll. 

Svona gengur lífsins leiðin. 
Löngum þegar stærst er neyðin 
hjálp er næst og góður greiðinn. 
Garpar litu þreyða höll. 

Stiltu ferð og strax á grundu 
stigu þá með kætta lundu, 
fegnir helgri friðar stundu, 
fundu síðan húsbóndann, 
skjálfandi um skýli báðu, 
skjótt og allt hið sanna tjáðu. 
Stefán þá úr böli bráðu 
bjartan leiddi inn í rann. 

Konur værum blundi brugðu 
bjarga komumönnum hugðu, 
vel að kærleiks verki dugðu, 
viðkvæmnin í hjarta brann. 

Húsfreyjan, það kosta kvendi, 
kærleiks yl um húsið sendi, 
veitti ríkri rausnar hendi; 
rekkum þótti vistin góð. 

Þá var skrafað, sungið, setið, 
sopið á og líka étið. 

Öllum gleymdist harða hretið, 
heilla stundir vermdu blóð. 





VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


245 


Reykdal fór að hækka hljóðin, 
hringlaði með stjórnar sjóðinn, 
keypti „Hörg“ að kveða ljóðin; 
karlinn fór í vígamóð. 

Allt nam þar að óskum ganga. 
Eftir hvíld og veizlu langa 
ferð var hafin; hérar stanga 
hlupu beint til gamla Páls; 
það var karl í krapi áður, 
knár, en þótti nokkuð bráður, 
lögum afturhaldsins háður, 
harðsnúinn með tungu stáls. 

Hann við Baldvin röskur ræddi, 
regin kynja straumur flæddi: 
Margan „gritta“ hjör minn hræddi, 
hér þeim naumast vist er frjáls. 

Svo frá Páli höldar héldu, 
hestar óðu fen og keldur, 
ströng var leið, en stjórnin geldur 
starfið; það er leikurinn. 


Reykdal þá með frækni frána 
fýsti að hitta Indíána. 

Dökku frúrnar brettu brána 
buðu piltinn velkominn. 

Þá var allt hið bezta boðið, 
bakað, steikt, og hrátt, og soðið. 
Fylkisstjórnar góða goðið 
galt þeim fyrir útlátin. 

Margt á ferðum fleira skeði, 
fátt til þarfa sumt til gleði. 

Alltaf sami andinn réði. 
afturhaldsins voða ráð. 

Eftir stríð og þungar þrautir, 
þúsundfaldar krókabrautir, 
kaldir, svangir, beygðir, blautir 
Bragnar litu heima láð. 

Reykdal eftir ræðuhöldin 
ræskti sig og meðtók gjöldin. 
Meðan hrókar hafa völdin 
honum verður auðsýnd náð. 



246 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


Ljóðabréf til Póls Reykdals 

Kvæði eftir MAGNÚS MARKÚSSON 


Reykdal minn, ég byrja braginn, 
býð þér vinur góðan daginn. 

Ertu frískur, mikli maginn 
mettur Roblins baunum af? 
Manstu þegar ferð við fórum 
forðum yfir sveit á jórum 
skreyttir listastöfum stórum; 
stundin leið við gleði skraf. 

„Pleasant Home“ er höfðings- 

staður, 

hugurinn þar lyftist glaður. 
Ógiftur hver mundi maður 
meyju girnast, sem þar býr. 

Tæp oss gafst þar tíð að ralla, 
tókum norður braut til „Galla“, 
sáum hylki, byttur, balla, 
börn og kálfa, villidýr. 

Gildar kvinnur, baulur, bola, 
bústna ketti, hryssur, fola. 

Lyktina var þungt að þola, 
þaðan fegnir héldum brott 
inn í „Toulons" háu hallir, 
höldar þar sem búa snjallir. 
Kátir við oss voru allir, 
vínið freyddi ljúft og gott. 

„Saint Addaird“ við síðan fundum, 
sátum þar en lítt oss undum. 

Þar var gnægð af grimmum 
hundum, 

gaulið drundi kálfum frá. 

Knappt var þar um fína fæðu 
fegurð eða skemmtiræðu; 
bóndinn líktist hólma hræðu, 
húsmóðirin þunn og grá. 


„Carter“ þar með konu fína 
kom að „lista“ vini sína. 

Yfir borðum baugalína 
bænir þuldi klökk og heit. 

Næst til Gests við lögðum leiðir, 
létta fáka keyrðum gleiðir. 
Broshýr sprund og málma meiðir 
mættu oss í þessum reit. 

Allt bar vott um gnótt og gæði, 
gott var bæði rúm og fæði; 
hjörð á þessu sælu svæði 
sýndi bóndans auðnu kjör, 
lömbin, hænur, hanar, geitur, 
hrútar, kýr og boli feitur. 

Þarna bjartur byggðar reitur 
brosti þýtt með líf og fjör. 

Marga fleiri fína staði 
fundum við, en það var skaði 
okkur knúði heljar hraði — 
hart er stjórnar embættið. 

Það er bót hún borgar dalinn 
brellinn ef að reynist smalinn, 
kunnugur og vel til valinn, 
voldugur með herra snið. 

Hvar er Sam þinn gildi góði, 
gjarn að sinna ungu fljóði? 
Minnast hans ég hlýt í óði, 
hann er svoddan ekta stál. 
Landvörn þér hann vaska veitir, 
viturlega jafnan breytir, 
krafta sinna kappinn neytir, 
kappi stór með hetju sál. 



VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


247 


Ótal fleira enn má segja 
ef ég vildi braginn teygja. 
Bezt er vegna þín að þegja, 
þó má bara einu spá: 

Bráðum Roblins ríki fellur, 
reginn þungur heyrist skellur; 
margur smali flatur fellur 
fyr sem gleiður þandi skjá. 


Þá kem ég og listann laga, 
læt þig njóta fornra daga, 
keyri þig um hraun og haga, 
hef þig jafnan næstan mér. 
Lifðu heill á stjórnar stalli, 
stundin nálgast, hætt við falli. 
Búst við síðsta sorgar kalli, 
sem að bráðum klingir þér. 




Nokkrar leiðréttingar við Afmælisbókina 


Bls. 54 er Guðný dóttir Björns 
og Guðrúnar Jónsson sögð gift W. 
White, á að vera gift G. R. Downey. 
Þau búna nú í Portage La Prairie. 

Bls. 55. Jóhanns sonar Péturs 
Runólfssonar og konu hans Pálínu 
var eigi getið í bókinni. 

Bls. 55. Kristjáns sonar Guð- 
mundar og Eyjólfínu Bjarnason 
var ekki getið í bókinni. Hann er 
búsettur í Sask. 

Bls. Thorsteinn sonur Árna og 
Emmu Jónsson Dalman á að vera 
Hólmsteinn. 

Bls. 56. Ólafar elztu dóttur Gísla 
Ólafssonar og konu hans, Guðrúnar, 
er ekki minnst í bókinni. Hún er 
seinni kona Halls Hallssonar (sjá 
bls. 63). 

Bls. 57. Thórdís dóttir Snæbjörns 
og Guðríðar Einarsson er talin gift 
Gustav Stromberg á að vera Gustav 
Bergquist. 

Bls. 64. Þórunnar dóttur Jóns 
Thorkelsonar og konu hans, Krist- 
ínar, er ekki getið í bókinni. Hún 
er gift Dr. Magnúsi Hjaltason, sjá 
grein um þau í þessum viðbæti. 

Bls. 76. Jóns Jónssonar frá 


Sleðbrjót er minnst í bókinni en 
ekki þriggja barna þeirra hjóna, 
Bjargar, Ragnhildar og Helgu. 

Bls. 109. Kristinn Goodman 
(Guðmundsson) kom vestur um 
haf 1907 frá Akureyri við Eyja- 
fjörð. Mun hann hafa verið ætt- 
aður úr Hrísey. Kona hans var 
Óvída, ættuð úr Eyjafirði. Settust 
þau fyrst að hjá Jóni Sigfússyni, 
sem þá átti heima við Clarkleigh. 
Anna kona Jóns var náskyld Krist- 
inn. Seinna áttu þau heima við 
Reykjavíkur Pósthús, þaðan fluttu 
þau til Lundar um 1913. Keypti 
Kristinn aktýgjaverzlun Guðmund 
ar Sigurðssonar og Jens Gíslason- 
ar. Stækkaði bygginguna og setti 
upp greiðasölu og útkeyrslu, sem 
hann starfrækti um mörg ár. Krist- 
inn og Óvída og börn þeirra voru 
mjög félagslynd og tóku mikinn 
þátt í kirkju- og öðrum félagsmál- 
um. Eftir nokkurra ára dvöl á 
Lundar fluttu þau vestur á Kyrra- 
hafsströnd, og eru nú bæði dáin. 

Eftir burtför Kristins starfrækti 
norsk kona, Mrs. Anderson, greiða- 
sölu á sama stað um nokkur ár, og 



248 


VIÐBÆTIR LUNDAR BÓKARINNAR 


Mrs. Fred Lundy hélt því starfi á- 
fram eftir að Mrs. Anderson flutti 
úr byggðinni. 

Bls. 109. Um 1918 seldi Bjarni 
Bjarnason Rakara- og Billiardstofu 
sína Kristjáni Backman, (bls. 67). 
Brann sú bygging til Grunna. Og 
byggði Kristján myndarlega Brick 
byggingu á sama stað, og stundaði 
þar greiðasölu ásamt Billiardstofu. 

Bls. 110. Helgi Sveinsson setti 
á stað viðgerðarverkstæði á Lund- 
ar 1916, ásamt Allan syni sínum og 
Hermann Johnson. Gerðu þeir við 
bíla og vélar af ýmsu tagi. Einnig 
setti Helgi hitamiðstöðvar í hús, 
fyrir þá sem þurftu. Hann starf- 
rækti einnig tinsmíði um nokkur 
ár. Seldi hann síðan tinsmíðaverk- 
færi sín til Roy Saul, tengdasonar 
Þorvaldar Reykdal. Keypti Saul 


sér byggingu á Lundar og vann að 
tinsmíði um nokkurra ára skeið. 
Helgi Sveinsson raflýsti Lundar 
bæ 1918. 

BIs. 138. Gleymst hefir að geta 
þessara kennara: Guðrún Rafnkels- 
son, dóttir Mr. og Mrs. Guðjón, 
Rafnkelson, Stoney Hill; Kristiana 
Stefánson, dóttir Jóns og Guð- 
bjargar Stefánsson, Stoney Hill; 
Christie Thorsteinson, dóttir Jó- 
hanns og Kristínar Halldórsson, 
Lundar; Guðmundur Eyjólfsson, 
sonur Ágústar og Guðrúnar Ey- 
jólfsson, Lundar. 

Sú villa slæddist inn í „Lundar- 
bókina“ að séra Adam Thorgríms- 
son hefði þjónað Lundarsöfnuði 
eftir dauða séra Hjartar Leo. Svo 
var ekki. Séra Hjörtur þjónaði 
Lundarsöfnuði eftir dauða séra 
Adams. 


-☆- 


Printed by 

The Columbia Pp.ess Ltd., 695 Sarcent Ave., Winnipeg 











